my girl and i by SGwannabe 


-t T T+ 

My Girl and I 
By: SGwannabe 
© December 2006 


Who's who: 

Lance Kristofer Dy = "Dylan" or "Tofer" 

5'11 ang taas, tama lang yung laki ng katawan niya, sobrang 
matalino, at mayaman.. medyo masama nga lang ugali. 
Lapitin siya ng babae pero kadalasan ay sinusupladuhan niya 
lang sila. May Mom and Dad siya at meron siyang isang 
batang kapatid na lalaki. Simula nung 9 years old siya, alam 
na niyang may nakatakdang babae na ipapakasal sa kanya 
pag turn niya ng 18 years old. Nagpropose siya sa babaeng 
gusto niya pero hindi pumayag yung babae kaya dito 
nagsimula ang lahat. 

Bianca Marie Velo = "Bianca" 

Only child lang si Bianca. Mabait, marespeto sa taong 
karesperespeto, nasa 5'4 ang taas at medyo chubby siya 
pero maganda. Daddy na lang niya ang bumubuhay sa kanya 
dahil namatay yung mom niya nung 12 years old siya. Siya 




lang ang tumatawag kay Dylan ng Tofer. Mabilis 
pakisamahan si Bianca. Alam niyang mahina utak niya siya 
sa pagaaral at pagibig. Hanggang isang araw.. 

Ryan Lee = "Ryan" 

Kababata ni Dylan si Ryan, Mayaman, gwapo at matinik sa 
babae, matalino rin siya gaya ni Dylan. Music ang hilig niya. 
School, babae at music lang takbo ng buhay niya. Pero ng 
makilala niya si Bianca nagbago siya. 

Nina Angeline Hernandez = "Nina" 

Maganda, matalino at mayaman. Class A din siya sa school 
katulad ni Dylan. Member siya ng isang drama club sa school. 
Nagpropose sa kanya si Dylan pero hindi niya tinanggap dahil 
sa "kaibigan lang" daw ang turin niya kay Dylan. Matapos 
iyon.. 

Nathan Dizon = "SangMin" or "Nathan" 

Half Filipino half Korean. Grumaduate siya sa Korea, pero 
marunong siya magtagalog. Filipino kasi yung Dad niya. 
Sobrang gusto niya si Bianca, nung nalaman niya kay Bianca 
na kasal na siya, naisipan niyang bumalik ng Korea, pero pag 
balik niya dito.. nag bago na ang lahat.. 

Carla Gamboa = "Carla" 

Penguin friend ni Bianca, siya lagi nag aaya ng inuman. Weird 
pero cute! Beach bum din siya. mahilig sa guys pero NBSB 
siya, mahahanap na kaya niya ang prince charming niya dito 
sa story..? 



Mae Aduna = "Mae" 


Si Mae ay may HD kay Ryan! Maarte pero nakakatuwa. Hindi 
gaya ni Carla, nagka boyfriend na siya. Pero isa lang. Yun 
nga lang naloko pa! Dito na kaya niya mahahanap ang 
sinasabi niyang TRUE LOVE?? Oh isa lang to sa mga 
kahibangan niya sa buhay? 

Stephany Ablir = "Steffi" 

After ilang years ng paghihintay ay naging successful din siya 
dahil nakuha na niya ang pinaka-aasam niya, si Dylan. 
Maganda naman ang pakikisama sa kanya ng pamilya ni 
Dylan dahil alam nila na masaya si Dylan sa piling niya. Nung 
nalaman niyang bumalik na si Bianca, gugunawin niya muli 
ang ngayong masayang buhay ni Bianca. 

Kristofer Dy - Bianca and Dylan's son (season 2) 

Kris Dy - Dylan's brother 
Larry Dy - Dylan's dad 
Kristy Dy - Dylan's mom 
Mar Velo - Bianca's dad 


• * - action/expression 

• ~ - sa sarili lang sinasabi 

• ** - music playing 

Soundtrack: 

S A little bit - MYMP 
J Need to be next to you - Leigh Nash 



S Beautiful as you - All for one 
S I wish I wasn't - Heather Headley 
J' Without you - 1TYM 


Season ONE 
Chapter 1 
Bianca's POV 

Ako si Bianca! 17 years old, pero mag 18 na ko sa September 
20, namatay si Mama nung 12 years old pa lang ako kasi 
nagkasakit siya ng Leukemia, sad noh? pero gaya nga ng 
sabi nila Life goes on tama naman sila diba? Hindi naman ako 
kelangan mag mukmok ng magmukmok! Simula nung 
mamatay si Mama sa apartment na lang kami tumira. Hay 
grabe, 6 years ko na rin gusto si Lance Kristofer Dy! Tofer 
tawag ko sa kanya, pero sila Dylan, ewan ko ba! Parang 
gusto ko lang maiba. Never ko siyang naging kaklase kasi 
matalino siya samantalang ako.. I LOVE MATH yung nga lang 
MATH HATES ME nakakatuwa noh? Bobo talaga ko, lagi kasi 
akong nasa class F! HAHAHA! Akalain mo ba naman yun? 
Kababaeng tao, class F?l KAMUSTA NAMAN YUN?! O 



andito na yung dalawa kong kaibigan! 

SCHOOL VERANDA. 2nd quarter, 4th year HS. 


*inhales* "GRABE! 6 YEARS KO NA SIYANG GUSTO! 
PWEDE NIYO NA KO PATAYIN NGAYON! HAHAHA!" 

"Pakyu! Haha wag ka ngang sumigaw dyan!! Oo nga eh! Sa 6 
years na yun hindi niya nalaman na gusto mo siya! Naging 
close na nga kayo't lahat wala pa rin! Kelan mo ba ipapaalam 
sa kanya yun? " 

"O nga noh, naging close pala kayo nun kahit papaano! Bakit 
nga ba hindi na kayo close ngayon? Pati kelan mo ipapaalam 
lahat?" 

"Eh, ganun eh, baka gusto niyang maging astronaut.." 
"ASTRONAUT?!" 

"Eh baka kasi he needs space.." sabay tawa "Ewan ko, 
ipapaalam ko sa kanya 1 week before mag graduation! 
Gagawan ko siya ng letter!" 

r 

/ 98 Q 

Eto ang dalawa kong best friends! Si Mae Aduna at Carla 
Gamboa, Simula grade 1 pa lang magkakaibigan na kami 
kaya tingnan niyo! Pare-pareho kaming nasa class F! 
magkakaibigan nga talaga kami diba? 


BIANXHSI ANOOH.. 


~OMG! SI TOFER DUMAAN! Ano ba 'to! Bakit parang naging 
slow motion yung paligid ko? Grabe..~ 

**l was kinda hesitant to tell you, should I let you know? I was 
never really like this before, need I say more?..- I'm a little bit 
of crazy, I'm a little bit of a fool, I'm a little bit of lonely, I'm a 
little bit of all oh I need a cure. Just a little bit of you. And I will 
fall...** 

"Grabe ang tagal na kita gusto., kulang na nga lang eh pilitin 
kitang magpakasal sa akin., kaya lang hindi mangyayari yun, 
hindi pwede.." mahinang sinabi ni Bianca. 

Habang papalapit ng papalapit yung mukha nila Carla at Mae 
sa mukha ni Bianca sabay nilang sinabi ng mahina.. 

"Bakit naman hindi pupwede..?" 

Nagulat bigla si Bianca at napatingin sa dalawa, dahil narinig 
pala nila yung binulong niya 

"ha?? o nga noh? bakit nga ba?" *thinks* sabay sigaw "BAKIT 
NIYO NGA BA KO PINAPAKINGGAN!! Tss. Tara na nga! 
Baka mapuno na yung bus!" 

Eto na ko sa Bahay! Anong date ba ngayon? Wednesday!? 
Nako si Papa! Ipapaalala na naman saakin yung bagay na 
yun! 

"Anak, alam mo naman yung pinagkasunduan diba? Kaya 



lang, ang tagal ko na silang hindi nakikita hindi ko alam kung 
natatandaan pa nila yun. Pero sana matandaan nila yun.. kasi 
yun lang yung naiwan ng Mommy mo na gusting gusto niyang 
matupad.." Napailing siya pag tapos 

"PA!! ano ka ba?? Wag muna nating isipin yun, tutal 17 pa 
lang naman ako! Sa susunod na buwan pa ko mag 18! Kasi 
naman eh!! Halos once a week mo na yan pinapaalala sa 
akin! Opo opo! Natatandaan ko.. -nako po, hindi ko ata 

Dylan's POV 

"Magkaka daughter-in-law na ko!! Matutupad na yung wish ko 
na magka anak na babae!" 

-ano ba 'tong si Mommy akala niya ata natutwa ako at 
ikakasal ako ng maaga! May iba akong gusto, bakit ba gusto 
nila 'ko magpakasal sa taong ayaw ko? Hay grabe na to!! 

"MOM! LOOK I'M ONLY 18! Halos kaka18 ko nga lang nung 
June eh! Ano ka ba naman!" 

"Baby, hindi ka na pwede mag backout. Nasabi na namin 
sayo to matagal na panahon na bakit ngayon ka lang 
umaangal? Oh Tomorrow night may dinner tayo, okay? Sige 
na! I'm sleepy. Goodnight baby!" 

"MA!!!!" 

-Ano ba naman to! Palagi na lang yun yung sinasabi nila eh, 
hay nako! Tama ba naman ba kasing sabihin nila sakin at the 
age of 9?! Malamang wala pa akong alam nun sa mundo! At 
malamang hindi ko pa kilala si Nina nun! Hindi ko pa nga 



nasasabi kay Nina na gusto ko siya eh, tapos biglang 
ipapakasal na nila ko sa taong hindi ko kakilala?? OMG! OMG 
TALAGA!- 


Ako nga pala si Dylan, sabi nila matalino daw ako, pero hindi 
naman ako nag aaral tuwing gabi, sa katunayan nga maaga 
pa kong natutulog. Magaling lang talaga siguro ako. Sabi ng 
parents ko, pag dating ko ng 18 ikakasal na daw ako, kasi 
meron silang matalik na kaibigan at nagkasundo sila tungkol 
sa bagay na yan, grabe noh? ibang generation na nga to pero 
may "fixed" marriage pa rin! Kakaiba talaga sila! Meron din 
pala akong bunsong kapatid, siya si Kris, katulad ko, matalino 
din siya, parehong pareho kami halos ng ugali, yun nga lang 
hindi siya kasing tinik ko sa babae, mataba kasi! 

Noone's POV 

Sa bahay nila Dylan 


Mommy Kristy: "Dear ang tagal mo! Malapit na mag 2:00 oh! 
Pupuntahan pa natin yung bestfriend mo." 

Daddy Larry: "Oo, Dear! Andyan na!" 

SCHOOL LOUNGE. 

Dylan's POV 

Nakikita ko na naman si Nina., sabihin ko na kaya? Para pag 
pumayag siya na pakasalan ako, may reason na ko para mag 
backout. Pero pano na pag hindi siya pumayag? Edi tuloy ang 



kasal. 


"Nina! Sumama ka sa akin, bilis! May sasabihin ako sayo. 
-magpopropose na ko sayo..~" 

"Now na? Oh sig-" 

"Tara na!" hinaila ko na lang siya para wala nang maraming 
tanong. 

~OMG! Bakit tumatakbo si Tofer? At bakit hawak ni Tofer 
yung kamay ni Nina? Ano ka ba naman Bianca!! Syempre 
Simula nang dumating si Nina sa school na to naging close na 
sila. Kaya nga nawala ka bigla sa paningin ni Tofer diba? 
*sigh* tama! Kelangan ko na amin kay Tofer bago pa mahuli 
ang lahat.. malay niyo gusto niya rin ako diba? UMASA PA 
DAW BA AKO? Kamusta naman yon??~ 

MUSIC ROOM 

"Nina, grabe ang tagal na nating magkaibigan, gusto kong 
malaman mo na mat- 

"Matagal mo na 'kong gusto. Alam ko na yun, napansin ko 
yun eh, sa totoo nga eh ako rin.. gusto rin kita.." 

or 

/ 98 O 

"TALAGA?! You like me, too? Kasi, ako gusto talaga kita." 


Oo, a- 


"Will you marry me?" 


-Aba nakakagulat naman 'to!! Sasabihin ko ba kay Bianca? 
Wag na, baka masaktan lang siya! Ano nang gagawin ko?? 
Grabe, nagpopropose na si Dylan kay Nina! Ano kaya 
sasabihin ni Nina?- 

"Huh??? Dylan, I like you as a FRIEND. Siguro nga 
nagkaroon ako ng weird feelings sa 'yo before pero ang hirap 
naman ata sagutin ng tanong mong yan.." 

"As a friend.. Kasi sa totoo lang, baka eto na rin yung last 
time na mgpopropose ako sa 'yo..hindi mo ba pupwedeng 
ireconsider? Sige na naman oh" 

-ANO DAW?! 18 pa lang si Dylan ha?? Pero kung magsalita 
siya eh parang si Nina na yung gusto niyang makasaa 
habang buhay.. Nako, pano natalaga si Bianx.. tablado na!- 

"Ano ba yang pinagsasasabi mo? Ewan ko sa 'yo. Tama na 
baka magkailangan pa tayo. Sige mauna na ako." 

-OMG! Lalabas na si Nina! TAKBO!! Kelangan ko mahanap 
si Bianx bago pa niya malaman sa iba! Teka asan na nga ba 
sila? SASABIHIN KO BA KAY BIANX YUNG NAKITA'T 
NARINIG KO?- 


Chapter 2 

-Hay grabe, ano kaya nangyari kela Tofer? Tagal naman 
nilang dumaan ulit. Nasaan na nga ba si Carla? Kakaiba 



talaga yun! Parang kabute eh. Bigla-biglang sumusulpot bigla- 
bigla rin nawawala.- 

"Mae, nakita mo ba si Carla? Kanina ko pa siya hinahanap 
eh!" 

"Hindi pa nga eh! Tara na sa classroom baka na una na yun!" 

Pagdating naming sa room andun nga siya, teka bakit parang 
may iniisip siya? Mukhang malalim pa! Aba! Mukang 
nababahala 'to ah? Hmm.. matanong nga.. 

"CARLA!! Loko ka! Hindi mo man lang kami tinext na andito 
ka na sa room!" 

Vince: "Bianx kanina pa yan natutulala! Sarap ngang batukan 
eh! Akala mo math yung sinosolve niya! Jusko po! Pwede 
ba!" 

"OH andito na pala kayo!! San kayo galing??" 

"Anong san kami galing?? San KA nanggaling?!" 

"Ah., ako ba.. sa.. cr! Oo tama sa CR!! ~ano ba yang excuse 
mo Carla., minsan nga magisip ka!~" 

"Ahh.." 

Andito na yung Adviser namin! Nako mukhang napagalitan na 
naman ng principal 'to ah., ano kaya sasabihin niya ngayon? 

Mr. Fuentes: "Class, kinausap ako ng principal., as usual wala 
na naman daw naka pasok sa Top 100 miski isa sainyo. 
Please naman.. magaral naman kayo kahit papaano.. lagi 



akong pinagtatawanan sa faculty room, ako naman tanggol 
ng tanggol sa inyo, hindi ba pwedeng kahit ngayong ga- 
graduate na kayo mag aral naman kayo?" 

Class F: "Opo.." 

Mr. Fuentes: "Ok class, wala ako sa mood mag turn ngayon, 
bukas na lang ulit tayo magka-class. Adjourned." 

Class F: "goodbye and thank you Mr. Fuentes" 

Aba tapos na class ko! Pwede ko na ibigay yung letter ko kay 
Tofer! Asan na ba siya? Ah nasa east wing nga pala yung 
class room niya! lintayin ko nalang siya sa may hallway! This 
is it!! 


"Mae, Carla., sasabihin ko na sa kanya! Ibibigay ko na 'tong 
letter ko! Eto na yung araw na pinaka hihintay ko!" 

"BIANX! WAG!!!" 

Wag? Bakit? Bahala siya! Tumakbo nalang ako papunta sa 
east wing para mag intay sa hallway.. 

"Bakit naman? Hayaan na natin siya na ipaalam kay Dylan 
yung tunay niyang nararamdaman, kesa naman habang bihay 
niya iyon pasahin.. at least nasabi niya yung gusto niyang 
sabihin. Kung ano ang magiging reaction ni Dylan, yun nalang 
ang isipin natin.." 

"Pero.. -nagpropose siya kay Nina!!!- o sige.. tara, sundan 
na natin siya.." 



~Ang tagal namn ni Tofer.. na saan nab a siya?? OH MY 
GOD! AYUN NA SIYA! Ba't nanlalaki mata ko? Teka wag! 
Pangit pangit! Dapat pa-cute ng konti..~ 

Habang naglalakad si Dylan papunta sa direction ko bigla 
kong inabot yung sulat at nakapikit na sinabing.. 

"GUSTO KITA MATAGAL NA. ETO SULAT PARA SAYO.." 

"Tara! Inuman tayo! Para makalimutan mo na yang pesteng 
Dylan na yan! Ang kapal kasi ng mukha eh!" 

"Oo nga!! Ano naman kung gwapo siya?! Sabagay, matalino.. 
samantalang tayo tres bobitas! Pero he's so kapal pa rin ha! 
Wag na tayong uminom! Shopping na lang!" 

"Ano ba kayo! Ikaw talaga Carla! TOMADOR KA NA TALAGA 
NOH? Puro alak na ata laman ng ulo mo eh! Ikaw naman 
Mae puro ka shopping! Eh pag nag babayad ka nga ng mga 
biibili mo eh halos madaya ka na sa sukli kasi hindi mo 
binibilang! Mabuti pa, kakalimutan ko na lang siya! Bahala 
siya!" 

Nakarating narin ako sa bahay sa wakas! Eto naman si Papa, 
may kausap pa sa phone! Sino kaya yun.. matanong nga.. 

"Oo sige, dun na lang tayo. Mga 7:00. okay." 

"Papa- 

Daddy Mar: "Bianx, magbihis ka na at makaka didinner tayo 
sa labas." 



"Dinner sa labas?! Sino nanaman!? O sige po, magmaliligo 
lang ako tapos magbibihis na." 

OF 

98 Q 


"o sige anak, bilisan mo ha." 


Italian Restaurant. 6:30 pm 


ABA akala ko naman kung saan yung dinner sa labas na yan, 
dito lang pala sa restaurant namin! Eto na nga lang yung 
bumubuhay sa aming dalawa tapos makakalibre pa yung 
makaka dinner namin! Tsktsk, ayos, ayos talaga.. 15 minutes 
ng nakalipas at dumating na sila.. 

"Anak, eto sila Mr. and Mrs. Dy. Kumiss ka sa kanila.." 

"Yes papa.. -MR. AND MRS. DY?! OMG baka kamaganak 
nila si.TOFER?! no., hindi pwede..- Good evening po." tapos 
nag kiss ako. 

Grabe! Imposibleng kamag anak nila si Tofer, hindi naman 
niya kamukha yung mama! Pero ung babae mero.. hawig 
niya.. nako.. baka naman kamag anak lang! pero hindi niya 
pwede maging magulang yan! Ang tangkad niya eh., 
samantalang itong dalawa tama lang.. 

Mrs. Dy: "Teka lang ha! lalabas lang ako sandali.." Then she 
left. 


Mr. Dy: "Eto na ba yung anak mo? Aba! Ang ganda ha! mejo 
malusog nga lang ng konti pero maganda! Kaya lang.." 
hinead to toe nya si papa "hmm..hindi mo siya kamukha Mar." 

"Hindi ka pa rin nagbabago! Oo, kasi mas kamukha niya yung 
mommy niya. Halos wala nga nakuha saakin eh" 


-Hahaha! Nakakatawa naman etong mama na to! Pero teka 
bakit ganun sila kung mag usap, parang sobrang may 
pinagsamahan sila? Tapos kung sabihan ako ng maganda at 
MALUSOG eh akala mo isasali ako sa pageant! Sino ba kasi 
sila? At asan na nga pala si Mrs. Dy?~ 

"Bianx, can you call tita Kristy? Tell her that it's time to eat.." 

"-Tita Kristy? Aba! Ayos to ah! Parang Tita Kristy Fermin! 
Haha! Puro kalokohan nanaman ako!- 
Yes Papa." 

Lumabas ako para puntahan si Tita kristy, nasan na nga ba 
siya? Baka naman kasama niya pa si Tito Boy! Ay chika 
minute sila! Hahaha! Ang baduy ko talaga. Ayun pala siya! 
May kausap sa cellphone niya, sino kaya yun? 

Mrs. Dy: "..ikaw na lang baby ang hinihintay namin dito, 
bilisan mo na dyan, 5 minutes lang to from Ryan's house sa 
Makati, kaya bilisan mo. Mag paalam ka na kela Ryan." 
Napatingin siya sa akin "Oh. that was my eldest son, I told 
him to come here to eat with us, i explained everything to him, 
don't worry, hija." Then she smiled. 


"Tita Kristy kakain na daw po tayo." Tapos ngumiti rin ako. 



-Ang weird naman namin, pero mas weird siya. Tintigan niyo 
ka ng kakaibang klaseng titig, nakangiti pa! Explained 
everything?! Ano inexplain niya? Ryan!? Who's Ryan? Teka 
ang gulo nila mag asawa. Meron ba akong hindi alam? Oh 
well maybe sasabihin nila sa akin later. - 

Pero infairness, mukhang mayaman sila! HELLO!? Last name 
palang noh.. DY! Omg! Pang Chinese! And yung car nila, 
WOW! Convertible na Beetle! San ka pa!? Maiintindihan ko 
sana kung nasa states tayo, pero hinde! PILIPINAS TO! 
Kamusta naman yun diba?? Sinong bibili ng convertible 
beetle dito? At pag naka bukas yung ulo nun, ay jusko! 
Tingnan lang natin kung hindi sila maka singhot ng pulusyon! 

Habang kumakain na kami, narinig na naming may dumating 
na car.. 


"Ry, pare salamat sa pag drop by sakin dito!" 

"Sus wala yun! Ikaw pa, sige pasok ka na baka iniintay ka na 
nila dun! Pupuntahan ko pa yung dalawa kong chicks at baka 
magtampo na yun!" 

-ano ba naman ba kasi 'tong sila Mommy! Wrong timing eh, 
ano kaya meron? Eto na ba yun?? Sige, ipakasal na nila ko 
dun, wala na rin si Nina eh., friends lang daw talaga.. haay. 
Tablado ko..- 


"Excuse me po, kukuha lang ho ako ng pinggan pati spoon 
and fork.." 



"Oh sige anak." 

-Sino kaya yung anak nila? Gwapo kaya? Ano ba yan! Ano 
naman paki ko kung gwapo? Eh kanina lang nasabihan ako 
ng "ayoko sa isang babaeng bobo" tapos ngayon mahihiligan 
ko pa sa isang gwapo? Kakaiba nga naman talaga ako- 

"Ate Tess, lagyan mo pa nga ng isa pang plato, spoon and 
fork pati na rin baso. Salamat." 

Mrs. Dy: "Anak, siya si Tito Mar, nasa loob ng kusina yung 
anak niya, halika maupo ka." 

"Good evening po tito.." 

Habang nasa loob ako ng kusina narinig ko na yung boses 
nung lalaki. Kakaiba, parang napaka..ano nga ba yun? 
Magalang.. maamo at parang matalino! 

-ano ka ba Bianca!! Wake up! Kung matalino yan edi lagot ka 
na naman! *slapslapslap*- 

Pag labas ko ng kusina dirediretcho lang ako sa table namin, 
nang tumingin ako para malaman kung sino yung guy.. 

"OH MY GOD." 


Chapter 3 


"Anak anong problema??" Lumapit siya sakin to check kung 
ok lang ako. 



"Ah Pa, wala.. nakalimutan ko po kasi... -KASI PO ANG 
GWAPO NG LALAKING NAKIKITA KO!! loko pa cute ka na 
naman ha-" 


Mr. Dy: "Anong nakalimutan mo anak? 


OF 

/ 98 O 


IV 


"Ah., -anak? Bakit niya ko tinawag na anak? Tatay ko rin ba 
siya??- yun po kasi.." 

Nakatingin lang sakin yung lalaking yun, siguro iniisip niya na 
mukha talaga akong tanga at bobo dahil simpleng bagay lang 
hindi kaagad ako makagawa ng excuse. 

Mrs. Dy: "Bianca, anak, may problema ba?" 

"Anak.." Mahina kong sinabi. "Ah, nakalimutan ko po kasing.. 
mag., toothbrush?" 

Nagtawanan silang lahat pagsabi ko nung "magtoothbrush" 

-Ang tanga mo talaga Bianx!! Bakit mo makakalimutang mag 
toothbrush?? Baka isipin nila hindi ka talaga sanay mag 
sipilyo! Tsktsk stupid! stupid!!- 

Mrs. Dy: "Ah oo nga pala, Bianca meet Dylan, Dylan, meet 
Bianca." 


"Magkakilala na kami niyan, in fact nagkasalubong kami 
kaninang uwian eh" 


Sabay tingin sa akin. 


"Schoolmates kayo Bianca??" 

I just nodded my head., na medyo wala sa mood yung itsura.. 
-stress naman 'tong lalaking to! Kahit saan ako mag punta 
paniguradong andun na rin yan, akalain mo ba namang family 
friend!? Haay! Kung alam ko lang na family friend sila, edi 
sana hindi ko na siya naging crush!!! Pero.. hindi mo naman 
mapipigilan yun eh..gwapo kasi talaga eh - 

*sigh* 

Mr. Dy: "Mar, kelan ba mag 18 si Bianca? Para maasikaso na 
nating yung mga dapat asikasuhin.." 

"Sa September 20 na." 

Mr. Dy: "Ahh..malapit na pala, bukas lumipt na kayo sa 
bahay." Tapos tinuro kaming dalawa ni Tofer. "Bianca, alam 
mo naman yung tungkol sa kasunduan diba? Matalik kong 
kaibigan ang Papa mo at ang Tita Kristy naman ay matalik na 
kaibigan ng iyong Mama, habang nagbubuntis ang mga 
Mommy niyo, nagkasundo kami na kapag lalaki ang anak 
namin at babae naman ang sa iyong Mama ay ipapakasal 
namin, at ayun na nga ang nangyari." Then ngumiti siya sa 
akin 

"S-s-siya yung papakasalan ko?! Si Tofer yung papakasalan 
ko??!" 

Mr. Dy: "Tofer? Nakakatuwa naman. Ikaw lang ang 



tumatawag sa kanya ng Tofer, pero maganda pakinggan kesa 
sa Dylan." 


Mrs. Dy: "Oo anak, ang Baby ko nga ang mapapangasawa 
mo, bagay na bagay kayo! Ano nga bang section mo, hija?" 

"Section ko po? Ah..-" 

"Class F yan." 

Mr. & Mrs Dy: "F?l" 

*nodded* -pakyu ka Tofer! Grrrr! Hindi porket crush kita 
pwede mo na kong ganyanin! kung pupwede lang kitang 
sapakin ngayon eh ginawa ko na!! pero.... ano ba to, pacute 
pa rin ako ng pacute.. nakakagigil! ~ 

Mr. Dy: "Aba'y bagay nga talaga kayo! Si Dylan naman ay 
nasa section A. Oh diba Mar, bagay sila?" 

Umoo na lang ang Papa ko kahit alam kong nahihiya siya 
dahil mana sa kanya yung anak niya. OO mana ko sa tatay 
ko! tanungin mo tungkol sa math nako! nakakatuwa yan, 
titingnan niya muna yung problem pero pag nakita niya na 
sasabihin niya sayo na "ANAK MASAKIT ULO Nl PAPA, 
WALA AKO SA KONDISYON MAG SOLVE EH." Hay nako, 
excuses! Ayaw niya lang aminin na LIKE FATHER LIKE 
DAUGHTER! Pagsamasamahin mo man utak naming dalawa, 
kulang parin para maka kuha kami ng 85%! 

Sangayon hindi na math ang kelangan kong isipin! Hindi ako 
makapaniwala na si Tofer ang mapapangasawa ko! Ano ba 
yan! Ibig sabihin titira kami sa iisang bubong? Grabe. Ano ng 



gagawin ko? Ikukwento ko ba kela Carla at Mae? Masyadong 
Good news to para sa kanila eh, pero nasasaktan parin ako 
nung sabihin niyang ayaw nya sa babaeng bobo.. ano ba 
yan.. iisipin ko na lang ba yun palagi? Haay. Kung alam lang 
niya na tatlo kaming nasaktan nun! at kung sabihin niya pang 
CLASS F ako, aba!!! yung DADDY KO RIN CLASS F DIN 
SIYA DATI NOH! Yung nga lang nalipat naman siya sa Class 
E nun. 

"Mom, Dad, tapos na ho ba? Nasabi na kay Bianca ang 
lahat.. siguro pwede na tayong umuwi. Pagod na ko eh." 
Nakasimangot niyang sinabi. 

Mrs. Dy: "Baby, hindi ka na umaayaw ha, mukhang ok na 
sayo ang lahat.. edi mabuti! Sige Bianca, bukas sa bahay na 
kayo titira ng Daddy mo, ok?" 

"bukas?! Ah., eh.ka-" 

"Hindi ako tumututol at hindi rin ako pumapayag. Tara na. 

Sige po Tito, mauna na ho kami, pagod na ho kasi ako eh. 
Salamat po sa dinner." 

Mrs. Dy: "Bianca honey, halika dito Simula ngayon Mommy na 
tatawag mo sa akin ha? oh kiss na si Mommy." Tapos kiniss 
niya ko sa cheek. 

"Ha? Mommy?? -hindi pa nga kami kasal pati hindi pa 
pumapayag yung anak mo eh tapos mommy na kaagad!- 
Ah., sige po.. Ingat po kayo, Good night." 

Pagdating namin sa bahay nag usap kaagad kami ni Papa, 
sinabi niya sa akin yung gusto niyang mangyari, sabi ko kung 




yun talaga ang gusto niya, edi papayag ako. Mahal na mahal 
ko si Papa, kahit na parehong mahina yung ulo namin, mahal 
ko yan. Eto na talaga. Lilipat na kami bukas sa bahay nila. 

Ol 5 /9 

98 Q 

~Oh crap. Hindi ko alam yung mangyayari sa amin don. Isa 
pa may bata yung kapatid, ano nalang magiging reaction nun 
pag nalaman niyang yung kapatid niya ikakasal sa isang 
bobo? Sana mabait yung batang yun! ~ 

Friday. Classroom. 3:00 pm. Dismissal 

Mr. Fuentes: "Goodbye class." 

Class F: "Goodbye and Thank You Mr. Fuentes" 

Vince: Yun!! Tapos na rin sa wakas ng linggo! Bianx, Carla, 
Mae, alis tayo! Punta tayong Town!" 

"Hinde Vince, kelangan kong kausapin silang dalawa 
eh..Carla, Mae.. May sasbihin ako sa inyo.. importante.." 
napanguso ako dahil dito alam na nila na problema yun. 

"Sige, tara dun tayo." Pumunta kami sa may veranda para 
mag usap. 

"Tungkol san ba yan? Ngumuso ka kasi eh, mukhang hindi 
magandang balita yan.." 

"hindi naman sa masamng balita, sakatunayan, ok pa nga 
siya. Kaya lang ano eh.." 


"Ano ba yun?" 


"Kasi yung parents ko..ipinagkasundo nila akong ipakasal pag 
18 ko.." 

"oh? Tapos? Kanino naman?" 

"Kay.. Tofer.." ngumiti ako ng pilit. 

Ang sabi nila ituloy ko raw, malay ko daw kung magustuhan 
rin ako ni Tofer, pero wag daw ako masyadong umasa na 
magiging madali yun. Nag madali na akong umuwi para lang 
mabilis na akong makapag ayos ng mga gamit. 

Pagtapos kong magayos ng gamit, dumiretcho na kami kela 
Tofer, ang laki ng bahay nila, may pool, tapos may malaki 
pang space para sa garden, simple lang siya pero maganda. 
Kung hindi pa naman ba kasi ako tanga, nasa Ayala Alabang 
ako! Wala ako bahay namin na halos kasing laki lang nung 
sala nila yung buong bahay namin! Tinulungan ako ni Tofer 
na bitbitin ung gamit ko, hindi dahil gusto niya, kung hindi 
dahil inutusan siya ng Mom niya. Umakyat siya ng kwarto niya 
pag tapos may bumaba na bata. 

-yun na ba yung little brother niya? Teka bakit ganyan siya 
makatingin sa akin? Oh, bakit siya lumalapit??- 

Mommy Kristy: "Baby, si Ate Bianca yan, dito na sila titira ng 
Daddy niya Simula ngayon. Oh kumiss ka na kay ate" 

Nakatingin lang sakin yung bata, para bang wala siyang 
narinig sa Mom niya, grabe to! Akala mo lalamunin ako! 



"ah.. HI!! What's your name?" 


Kris: "Naintindihan mo ba yung sinabi mo kanina? English yun 
eh. Nakwento ka na sakin ni kuya. Kakaiba ka daw. Ay teka, 
paturo naman nito oh.." Pinakita niya sa akin yung 
assignment niya. 

"Anong grade mo na? ALGEBRA?! Bakit tinuturuan na kayo 
ng Algerbra?" tinititigan ko yung libro niya tapos biglang 
nanlaki yung mga mata ko. 

Kris: "Grade 5. Oh bakit ganyan itsura mo? Para kang 
nakakita ng multo ha!" 


"grabe, grade 5 ka pa lang tapos algebra na!! ano ba yan! 
Pero kaya ko to, teka.." kumuha ako ng papel at ballpen.. 


(5x2 - 6)Vi = x 


"Teka, pano nga ba ulit to? Pinagaralan ba namin to?? 
-Grabe ang hirap nman!~" tinabi ko yung libro at humarap 
ako sa kanya "TEKA MAG LARO NA LANG TAYO! MAAGA 
PA NAMAN EH! Mamaya ka na mag aral!" 

Bumaba si Dylan galing sa kwarto at nung tiningnan niya 
kung ano yung sinosolve ko bigla siyang nagsalita 



"Kris ganito lang yan.." kinuha niya yung ballpen at papel na 

hawak ko at sinolve yung problem, "since the equation 

involves a fourth root, raise both sides to the fourth power., so 

ganito" sinulat niya sa papel 

[(5x2 - 6)y 4 ]4 = x4 

5x2 - 6 = x4 

x4 - 5x2 + 6 = 0 

"Now let y = x2 and substitute." 
y2 - 5y + 6 = 0 
(y - 3) (y - 2) = 0 
y = 3 or y = 2 


"since y = x2, edi ganito na kakalabasan niyan." 
x2 = 3 or x2 = 2 
x = ± V3 or x = ± V2 


"Wow..ang galling!!" nakaknganga kong tinitigan yung sagot 
niya, tapos pumalakpak ako! Grabe, malayong malayo yung 
sagot ko sa sagot niya, solution pa lang tablado na ako. 

"Kris, sasusunod na magtatanong ka sa akin mo na itanong 
kasi pag sa iba mo pa yan tinanong booking at Bianca* baka 
magkamali ka pa. Ok?" -grabe naman 'tong si Bianca! 
Simpleng equation lang hindi pa kayang isolve! - 

Kris: "Kuya bobo ba siya?" Tumingin siya kay Tofer tapos 
timingin sa akin. "Ayaw ko sayo! Ayaw ko sa taong hindi ako 
kayang tulungan sa mga assignments ko!! Hindi ka pwede 
pakasalan ng kuya ko! 

-huh! Buti nga sayo, akala mo ako lang may ayaw sayo.. 
tsktsk - 



-Grabe naman, alam kong mahina utak ko, bakit kelangan 
niya akong ganunin?? Bobo na kung bobo!- 

"ka-kaya ko rin naman isolve yan noh!!! masakit lang talaga 
yung kamay ko ngayon kaya ayoko mag solve!!" -umalis ka 
na Bianca baka bigla ka pang pagsolvin niyang magkapatid 
na yan!!~ 

Pumunta na lang ako kung nasasaan sila tita Kristy tapos 
sinamahan ako niya ako sa magiging room ko, pagkita ko.. 
-anak ng tipaklong naman oh!! 

on 

/ 98 O 

ink na pink tapos puro stuff toys! Grabe.. may mga ruffles 
ruffles pa!! Ganito siya kasabik magkaroon ng daughter? Pero 
natouch ako, kasi pinaghirapan niya pang bilhinyan.. ayos ha! 
pinaghihirapan pala yun! Haha! Kakaiba talaga itong room na 
to, sobra sobra yung naka display!- 

Mommy Kristy: "Oh hun, nagustuhan mo ba? Hindi ko kasi 
alam yung gusto mo eh, kaya bumili na lang ako ng kung ano 
ano.. and sorry kung medyo nasobrahan, ang tagal ko na 
kasing gustong magka anak na babae, kaya ganito kita 
tinatrato ngayon." Tapos ngumiti siya saakin. 

"Hindi po Tita!!, nagustuhan ko po to., nag abala pa tuloy 
kayo., thank you po sa pagtrato niyo sa akin ng mabuti, ngyon 
ko lang po ulit naramdaman ung magkamommy.." tapos hinug 
ko si Tita. 


Kinabukasan... 


"OH MY GOD! OH MY GOD!! Baka ma-late ako!!" 

Pag baba ko nakita ko sa Tofer.. grabe.. nasa iisang bahay na 
nga pala kami, nakalimutan ko.. 

Mommy Kristy: "Oh Bianca, kain ka na tapos sabay na kayo 
ni Dylan pumasok." 


Umupo ako sa tapat ni Dylan, nagbabasa siya ng newspaper? 
Grabe naman pala 'tong taong to eh., bata ba talaga 'to? 
Kakaiba eh! Pag tapos namin kumain naunang naglakad si 
Dylan, 

"TOFER INTAY LANG! SABAY NA TAYO TOFER!!" 
hinabol ko siya hanggang sa ma.. 

*BLAG* 

"Ano bang problema mo?" Palapit ng palapit yung mukha niya 
sa mukha ko. 

"Sorry, sabi ko kasi sayo sabay na tayo hinahabol kita tapos-" 

"FIRST wag na wag mong ipagsasabi na naktira sa bahay 
naming at ikakasal ka saakin!" 

" 0 -" 

"SECOND wag mo akong kakausapin sa school. Let's just 
pretend na we never met and that I never existed in your life" 



"An-" 


"THIRD wag mo akong didikitan o babanggain man lang. 
MALIWANAG?" 


"Ha., ah., o sige.." sabay nuna na akong nag lakad sa kanya 
at tumakbo. 


Chapter 4 


Habang nasa bus, magkahiwalay kami ng lugar, wala nang 
maupuan kaya nakatayo kami pareho, bigla nalang may 
nararamdaman akong kamay sa may legs ko 

"Manong manong!! Tumigil na po kayo., maawa na kayo 
sakin.." tapos biglang tinawag ko sa Tofer. "Tofer! Tofer, 
tulungan mo ako.." mangiyak ngiyak ko siyang tinawag pero 
hindi niya ako pinansin hanggang sa makababa kami ng bus. 

"Oh bakit ganyan itsura mo?" Natatawa niyang tinanong. 

"Tinawag kita pero hindi mo ko pinansin, ano ba problema 
mo?" 

"Nasa school na tayo, wag mo na ko kausapin." Sabay lakad. 
Habang naglalakad siya.. naluha ako at mahinang sinabi na.. 
"Bakit mo ba ako ginaganito.. anim na taon kitang crush tapos 



ganito lang makukuha ko... ang sakit kaya.." 
CLASS ROOM NILA DYLAN 


Loko pala talaga yung babaeng yun eh! Bakit ako makikialam 
sa kanya eh siya nga tong humiwalay sakin! May sira talaga 
ulo nun eh! Maluwag na turnilyo sa ulo! Kakausapin ko na nga 
lang si Jason. 


"Pare., ikakasal na ako.. wag mo munang sabihin kahit kanino 
ha hayaan mo na sila na ang makaalam.." 

Jason: "OH!? HINDI NGA?" Nagulat na sinabi ni Jason 

"Oo gagy, wag na wag mong ipagkakalat yan ha!" 

Jason: "Eh alam na ba ni Nina?? Akala ko ba siya gusto 
mo?" 

"Hindi pa nga eh, nag propose ako sa kanya, pero 
tinanggihan niya ako.. he likes me lang daw as a friend. That 
effing word." 

Jason: "Ah ganun? Wala ka pala eh! So anong itsura niya??" 

-loko rin pala tong ungas na to eh! Akala ko pa naman din 
kakampi ko siya!- 

"Ok lang isip bata. Malayo sa itsura ni Nina, pero bobo eh." 
Jason: "eh diba ayaw mo sa bobo?" 



Umoo lang ako sa kanya at biglang natahimik na kami. Grabe 
papakasalan ko yun? Eh ang hina ng utak nun eh! Kakaiba. 
Utak palaka ata yun eh! Pati gusto niya ko? Grabe.. siya pa 
nga lang yun nakikilala kong babae n may gusto saakin eh, 
yung naglakas loob na lumapit saakin at mag bigay ng sulat.. 
pero ewan ko! Ang gulo! Si Nina lang ang naiisip ko sa 
ngayon.. siya lang.. 

Haaay. Halos 4 weeks kaming ganun, apat na linggo rin 
akong binabastos sa bus. A week before mag birthday ko 
nalaman ng school na nagtapat ako kay Tofer, ang darning 
chismis na kumalat, pati may kumalat din na lumuhod daw 
ako kay Tofer at nag attempt na magsuicide para lang 
magustuhan niya din ako! Ano ba yun! May nakakita pala sa 
amin nung araw na yun.. hay grabe na talaga to! kahit kelan 
ipapahamak ako niyang mokong na yan! 


Living room 

Mommy Kristy: "Bianca, ready na ang lahat para sa debut mo, 
nabigay mo na ba yung mga invitations?" 

"Opo.." 


"At saka nga pala, naayos na naming yung marriage license 
niyo, yung church wedding chaka niyo na lang pag isipan yun 
pag dating niyo sa college, okay?" sabay ngiti niya saamin ni 
Dylan. "O pano ba yan? Mag balae na tayo!" 


or 


HA?! 


Mommy Kristy: "Oo nga eh, natupad narin natin yung gusto 
naming mangyari ni Bea" 

-WHAT?! Naayos na ung license? Kalokohan! Ibig sabihin 
legal na kami?? BEA?! Mom ko yun ah? BALAE?! Ayoko! 
Hinde pwede!!! nako..teka nga tatawagan ko sila Mae at Carla 
para masabi ko na to.- 

SEPTEMBER 20 - MY DAY. 

Simpleng party lang, ako lang naka gown, syempre ako bida 
eh! Teka sino ba yung nakikita ko.. may naka pink na dress., 
bakit siya naka pink? 

-Tsk ano ba yan, dapat nga pink suot ko pero pinag white nila 
ko na gown! Kasi daw kunwari gown sa kasal! Ano ba to! 
Tapos siya naka pink? Teka malapitan nga at ng Makita ko 
kung sino yun.~ 

"Si Nina..magkakilala ba kami? Ininvite ko ba siya?" mahina 
kong sinabi 

Nakita ko sa malayo si Jason at si Nina.. Tapos papalapit si 
Dylan sa kanila. 

"HAPPY BIRTHDAY AND CONGRATULATIONS!!" 

"loko talaga kayo! Anong congratulations!! Pero thank you at 
dumating kayo., sige kain na kayo., ay nako.. wala na talaga.. 
legal na kami.. haay." 



"Ok lang yan noh! Bianx, ang ganda mo ngayon ha! teka, 
hindi mo ba pupuntahan si Dylan?" 

"ha? bakit ko naman siya pupuntahan? Hayaan mo muna 
siya" 

"si Nina yun ha.. Bianx, sorry., pero nagtago ako ng secret sa 
inyo eh., si Dylan.." Napayuko si Carla, ano kaya yun? 

"Huh? Ano meron kay Tofer?" Nagtataka kong tinanong.. 

"Kasi.. nakita ko siya.. sa..sa-" 

"SAAN??! Grabe to! AFTER 10 YEARS!" 

"Sa music room.. 

kasama si Nina.." 

"nag propose si Dylan kay Nina.." 

"Kelan mo sila nakita?!?! Ba't ngayon mo lang sinabi? Nako, 
tapos na yun Bianx, hayaan na natin yun.." 

-Pag tapos niya sabihin yun, feeling ko gumuho yung mundo 
ko. Feeling ko lahat ng tao naka tingin sa akin, hinde! Hindi 
pwede yun! Ano ba to., yun ba yung araw na nakita ko silang 
tumatakbo?? Ano ba! Bakit ako nagkakaganito..- 

"Bianca! Ok ka lang ba..ka-" 


"Ano ka ba! Syempre ok lang ako! Diba nga bata ako?? Pag 



nasugatan kiss lang ni mommy tapos wala na! Sige dun lang 
ako, puntahan ko lang sila Tita Kristy., maiwan ko muna 
kayo.." 

"Pero Bianx hindi pumayag si Nina kaya tuloy kasal niyo." 

Nag nod nalang ako kay Carla, kahit masakit. Kanina pa pala 
ako hinahanap nila Tita Kristy, may ipapakilala raw sa akin, 
ano ba yan ang tagal! Sino kaya yun? 

Mommy Kristy: "Oh andyan na pala siya! Ryan, eto yung wife- 
to-be ni Dylan, si Bianca. Oh anak, ientertain mo muna si 
Ryan ha!" 

"Uy! Hi! Happy Birthday! Ako nga pala si Ryan Lee, childhood 
friend ko si Dylan." sabay nag smile siya. 

Ryan? Ah, narinig ko na pangalan niya! Yung nag dinner kami 
tapos humabol si Dylan. Siya pala yun. -Gwapo siya.. hmm.. 
bagay sa kanya yung braces niya.. tapos maganda mata 
niya.. nakakatuwa naman to magkaibigan silang gwapo.- 

"Bianca? Ok ka lang?" 

-nako nahuli akong natulala sa kanya!- 

"AH 00! Hahah! :DSorry ha. malalim lang iniisip ko.." 

"Ah, kababata ko nga pala si Dylan, balita ko Tofer tawag mo 
sa kanya ha!" 


"Ha? Ah, oo. Hehe! Wala lang, sayang kasi yung name 
niyang Kristofer, kaya yun yung gusto kong itawag ka sanya, 



kasi pag Dylan naiisip ko kambing!" tapos nag smile lang ako 
sa kanya. 

"Ah ganun ba? Ang kulit mo rin pala.. hehe! Grabe to si 
Dylan, mali mali kung magsabi, maganda ka naman! Bakit 
kaya ganun yun?" tapos tumingin siya kay Dylan na nasa 
table nila Nina 

Hoko talaga tong si Dylan, maganda naman yung 
mapapangasawa niya, bakit kaya ayaw niya pakasalan? Kung 
ayaw niya akin na lang to, mukha pang mabait.- 

"ha? anong ganun?" Tapos napatingin din ako sa tinitingnan 
niya. 

"Siguro.. gusto niya talaga siya, kaya kahit birthday ko hindi 
niya ako maasikaso kasi andyan siya..oh well. Party must go 
on! Diba?" then nag smile ako sa kanya. 

"Ha? anong sinasabi mo?" 

"tinatanong kita kung marunong ka mag guitar, kasi kung 
marunong ka tulungan mo ako mag perform" 

"Oo marunong ako, anong tugtog? Buti na lang lagi kong dala 
yung guitar ko, sige dun ka na sa harap. Susunod na ako." 

Nagsmile na lang ako at sinunod siya. Ano naman kakantahin 
ko?! Yung A LITTLE BIT na kanta ko sa kanya? O kaya yung 
First Love ni Utada Hikaru na english version? Ano kaya?? 
Basta bahala na! gusto ko lang ilabas yung galit ko! Yung inis 
ko.. 



"kinakabahan ata ako.." 


"Bakit ka kinakabahan!? Happy Birthday nga pala.." kinalabit 
ako tapos may inabot na gift. 

Huh?! Sino yun?? Pag tingin ko sa likod ko... 

"Oh Tofer?" 

"Bianca andito na yung gitara ko, tara n-" Napahinto si Ryan 
sa pagsasalita. 

on 

/ 98 O 

"Oh pare kilala mo pala tong manok na to?" 


"MANOK?!?!?!" 

"Loko ka talaga Dylan! Oo pinakilala sa akin ni Tita kanina, 
sige dyan ka muna, may gagawin lang kami!" 

"Teka anong gagawin ni-" 

-aba, ano kayang gagawin nitong dalawang to? Bigla na lang 
hinatak ni Ryan si Bianca. Close ba sila? Bakit ganun nalang 
ung hawak ni Ryan kay Bianca? Ano nanaman pakulo nung 
manok na yun??- 

"Good evening po!! Si Bianca kakantahan yung husband-to- 
be niya! Hehehe! Sana magustuhan niyo." 



*clapclapclapclap* 

While at Nina's table 

Nina: "Husband-to-be?! Sino??" 

"H-ha? e-ewan ko sa mga yan, mga trip nga naman nila!" 

"Wag niyong pansinin tong katabi ko, makikikain lang yan dito 
eh. Nagmakaawa sakin na papasukin siya! Hehehe! A LITTLE 
BIT po yung kakantahin ko para kay SY (read as S Y). Game 
na ryan!" 

Ryan started playing the guitar.. 

**l was kinda hesitant to tell you, should I let you know? I was 
never really like this before, need I say more? Or maybe I'm 
confused when you are near me. I don't know what to do or I 
should be There's only one thing in my mine, that's you and 
me.. I'm a little bit of crazy, I'm a little bit of a fool, I'm a little bit 
of lonely, I'm a little bit of all. Oh I need a cure, just a little bit 
of you.. And I will fall.. I'm always on the run to see you, would 
you allow me to? It wasn't my intention to hurt you this feeling 
is true.. Or maybe I'm confused when you are near me, I don't 
know what to do or I should be.. There's only one thing in my 
mind, that's you and me. I'm a little bit of crazy, I'm a little bit 
of a fool, I'm a little bit of lonely, I'm a little bit of all. Oh I need 
a cure, just a little bit of you.. And I will faaaall.. 

Or maybe I'm confused when you are near me, I don't know 
what to do or I should be.. There's only one thing in my mind, 
that's you and me. I'm a little bit of crazy, I'm a little bit of a 



fool, I'm a little bit of lonely, I'm a little bit of all. Oh I need a 
cure, just a little bit of you.. And I will faaaall..** 


~S.Y?! Loko to ha, sino si SY? Huh! Humanda siya! May pa 
SY SY pa siya jan! 


Chapter 5 

Magaling pala siya kumanta, at andami pang sumisigaw ng 
"more" akalain mo ba naman na maganda pala boses nitong 
manok na to! Teka, paano ko nga pala ieexplain kay Nina na 
ikakasal na ko? Ganun ganun na lang? Sabagay.. nireject 
niya naman yung "will you marry me" ko ng ganun ganun na 
lang eh., hay nako! Bahala na nga si batman! 

"Huy Dylan! Ok ka lang ba? Bakit natutulala ka ata? Na 
mangha ka ba sa boses ni Bianca?" nakangiting nanong niya. 

"Ah, oo. Hindi ko pa kasi naririnig kumanta yan, first time eh. 
Hehe!" sabi ko naman. 

"Nagustuhan niyo po ba? hehe! Lahat po ng gusto maki 
jamming kay Ryan lumapit na lang po kayo dito at si Ryan na 
ang bahala. Pasensya na po kayo at yun lang po ang 
makakanta ko sa ngayon, bigla ho kasi akong nabibianca! 
Sorry po ulit." 

Naglakad ako papunta sa loob ng bahay sa may living room. 
Hindi ko mapigilang hindi umiyak, si Tofer, si Tofer na 
nagustuhan ko for 6 years., kasama si Nina na pinagproposan 
niya.. anong gagawin ko? 



-Bakit ganun? Si Nina tinanggihan siya, pero ako hindi man 
lang niya kayang tingnan..- 

-ano kaya nangyari dun? Pupuntahan ko ba siya? Bahala 
siya. Gumawa na naman siya ng eksena! Kakaiba talagang 
manok to- 

Pinuntahan ako nila Mae at Carla para i-comfort ako. 

"Bianx.. obviously hindi ka ok, ano ba nangyari sayo? Ang 
saya mo pang kumakanta kanina ha? bakit ka umiiyak 
ngayon?" 

"Mae ok lang ako, masyado lang ako masaya kasi andito 
kayo, sa debut ko. Tapos ikakasal ako kay Tofer na SIX 
YEARS ko nang gusto, six years ko ng hiniling.." I smiled. 

"O sige, uuwi na kami ni Mae, late na masyado, pati nandyan 
na yung sundo namin.. Happy birthday ulit." -naguguilty ako, 
parang pinasa ko yung pasan kong mundo sa kanya sorry 
talaga, sorry.- Nagmamadaling makalabas ng bahay. 

Habang nasa car kami ni Mae sinasabi ko na sa kanya yung 
mga piano para sa gagawin naming surprise wedding para 
kay Bianca at Dylan.. 

"Surprise wedding?! Saan naman natin gaganapin yun?" 

"Edi sa GYM! Malaki naman yung gym para sa dalawang 
section eh!" 


"O sige, kakausapin ko na lang yung President ng class A 
para sa piano." 



"Oo tama yun. Para naman mapasaya natin si Bianca. Ako na 
lang bibili ng mga singsing nila. Tama na siguro ang white 
gold para medyo mura." 


Sa living room. 


Ano ba 'to, parang hindi ko birthday ha! bakit kelangan ako 
yung aapektuhan? Ano nga naman ba kung nag propose siya 
kay Nina? Eh ako na rin naman yung pakakasalan? Yun nga 
lang.. walang love. Pero kahit na! lalaban ako! Kung hindi niya 
ako kayang mahalin, dodoblehin ko yung pag mamahal na 
ibibigay ko para sa kanya! 


OF 

/ 98 O 


"TAMA!! DODOBLEHIN KO YUN!" ‘evil laugh* 

"Anong dodoblehin mo? Yung size ng katawan mo? Hah! Ang 
laki laki mo na nga oh!!" sabay tawa. 

"Ay Tofer, kelangan natin mag usap.." 

"Tungkol saan naman?" 

"Sa atin. Ga-" 


HOY MANOK. THERE'S NO US. 


"Pwede ba patapusin mo muna ako??" 


"Ganun ba? Hehehe!" 


"Gumawa na lang tayo ng marriage contract. Ilagay natin 
yung mga dapat at hindi dapat. Ano?" 

Pumayag siya sa inalok kong marriage contract paguusapan 
na lang daw namin yun after ng party. So after ng party nakita 
ko si Tofer, hinatid si Nina sa may car niya, 

"Grabe, wala talaga akong laban dyan.." 

Nilapitan ako ni Tita Kristy at kinausap tungkol kay Dylan 

Mommy Kristy: "Gusto mo siya diba?" tapos ngumiti siya 
sakin na parang siguradong sigurado siya sa tanong niya. 

"Ha? Ah., hindi ko pa po alam eh." 

Mommy Kristy: "Eh bakit mo sisnasabi na wala kang laban 
kay Nina?" 

"Ah., yun po ba.. kasi.. kasi.. kasi po sabi ng kaklase ko mas 
sexy sakin yun! Pero pag tinitingnan ko siya.. mukhang mas 
sexy naman ako! O baka sa paningin ko lang yun? Tita ano 
sa tingin niyo? Ay teka... Oo nga mas sexy siya! Tingnan mo 
tita wala talaga akong laban kasi mas sexy siya! ~nako! Ang 
boba mo talaga!! Nakakainis!!- 

Mommy Kristy: "Ah ganun ba? Ok lang yan, mas sexy lang 
naman yan sayo eh! mas cute ka naman sa kanya!" 


n 


ay. cute lang? dapat mas MAGANDA! kala ko pa naman 



kakampi kami- Hehe.. o nga po! Tama tama!" 

Aba sumisipsip ka pa sa Mom ko ha, humanda ka sa akin!! 
"Ma 


dun ako matutulog sa room ni BIANCA ha?" 

"ANO?!" 

Ano ba 'tong si Tofer!! Malaki nga talaga siguro tama nito! 
Bakit siya sa kwarto ko matutulog?? Kalokohan! Baka 
magpatayan lang kami dun!! 

Narinig ni Papa yung sinabi ni Tofer kaya lumapit siya sa 
kanya at sinabing 

"Chaka na pag tapos ng church wedding niyo. Masyado ka 
naman nag mamadali eh, gusto mo na ba mag kaanak?" 
sabay tawa sila ni tita kristy. 

"Ah hindi po! Hindi po! Bianx, punta na tayo sa room mo, may 
paguusapan pa tayo, diba?" 

"Ah oo, sige po papa, tita, maguusap lang kami ni Tofer." 

"oh sige anak." 

MY ROOM. 


"Oh pagusapan na natin yung kontrata natin." 



"FIRST. Dapat responsible tayo sa lahat ng bagay." 

"SECOND. Bawal mag interfere sa personal na bagay." 

"THIRD. Dapat pag nagbreak na tayo, friends pa rin or at 
least maging cool tungkol sa bagay na yun." 

"FOURTH. Dapat magkahiwalay tayo ng kwarto." 

"FIFTH. 2 years ang minimum. Pag grumaduate tayo ng high 
school, pagusapan ulit kung dapat ba i-renew yung contract." 

"SIXTH. Dapat magtutulungan tayo sa lahat ng bagay." 


-2 years minimum., ibig sabihin after nun wala na, so parang 
yung first boyfriend at asawa ko 2 years lang yung tinagal 
namin.. grabe naman.. tama ba yun.. ba't kasi yun pa 
sinuggest ko eh~ 

-tama lang yung bawal mag interfere! Huh! Kala niya.. 2 
years yung minimum? ano na kaya mangyayari sa amin sa 2 
years!? Sana maging ok naman ung pagsasama namin. 

Teka 

bakit ko nilagay na mag tulungan?? Mali ata yun! Hay nako 
bahala na nga!~ 

After 5 mins na nakatitig sa marriage contract namin ako na 
yung unang nagsalita. 


"Oh ayan, tapos na, mag pahinga na tayo, goodnight To-" 



Tinulugan na pala ako ni Tofer, matahimik lang saglit 
nakatulog kaagad! Hahaha! Batugan tong hayop na to! 

Tinititigan ko siya matulog tapos napangiti ako.. 

-ang gwapo niya talaga.. hindi ko aakalain na siya yung 
mapapangasawa ko.- "Tofer, pwede mo rin ba akong 
magustuhan? Kahit 20% lang, tapos ako ng bahala sa 
natitirang 80%.. Pag hindi ka nagsalita ibig sabihin 
pumapayag ka....Talaga? Goodnight baby.." tapos bigla ko 
siyang hinalikan sa pisngi niya. Tinititigan ko parin siya, hindi 
pa rin ako makapaniwala na siya yung nakatakdang ikasal sa 
akin.. 

-ganito pala feeling pag kasama mo yung guy na gusto mo 
sa isang room, tapos tinitingnan mo lang siya habang tulog.. 
ANO BA YAN!! NALOLOKO NA BA AKO?!! ANO BA TONG 
PINAGSASABI KO?! NAKAKADIRI NAMAN! Parang napaka 
hopeless romantic ko! *slapslap* gising Bianx gising!- 

Nakatulog na rin si Bianca after 5 minutes tapos biglang 
nagising si Dylan. 

-huh? Nasaan ako? Ha!? nakatulog ako sa room ni Bianx? 
Wala naman siguro nangyaring masama..- pinagmasdan ko 
si Bianca matulog. -Ang cute niya pala pag natutulog, parang 
baby. Hah! Naka ngiti pa. nananaginip siguro.isip bata na nga 
kilos bata pa.- "Sweet dreams Bianx.." 

©h : 

/ 98 Q 

mahina kong sinabi sa tenga niya, tapos.. 


Lumabas na ako ng room niya. 

After ng Birthday ko naging close na kami ni Ryan, syempre 
textmates kami! Para naman nasa uso kami. Pero may 
nadiscover din ako tungkol sa kanya, matalino siya gaya ni 
Tofer, pero paminsan minsan utak unggoy. Magkaibigan nga 
naman talaga sila! 

September 25, CLASSROOM. 

Hay grabe! Sa wakas na tapos na rin yung class namin! 
Ikamamatay ko na tong Physics! Puro formula! Hindi ba 
pupwedeng simpleng r + t = d? grabe! And to think na walang 
nakikinig kay Prof. Dan, hay nako dada parin siya ng dada! 
Kakaiba nga naman! Manok din yata to gaya ko eh! Did I just 
say that!? Inamin ko ba na manok ako! Hay nako, kahit ano! 

Jan: "Bianx, mamaya sa GYM may celebration tayong 
gagawin dahil kelangan natin icelebrate yung debut mo." 

"Ha? nagcelebrate naman ako nun ha., andun pa nga kayo 
diba? ulianin ka na ba Jan?" nakapagtataka naman 'tong mga 
to, cecelebrate ulit? Labo. Masyado naman magastos tong 
mga to! 

Jan: "Basta pumunta ka na lang! Andami mo pang dada eh!! 
7:00 pm dapat andun ka na ha! Mag White na gown ka ha! 
pwede na yung suot mo nung birthday mo. O sige bye na!" 

"Ang gulo mo. Bading ka talaga! O sige pupunta ako dun." 

Hindi ko na hinintay si Tofer at nag madaling umuwi para 
makapag ayos na, nakakahiya naman kasi kung pupunta ako 



dun nang parang wala lang yung mangyayari. 


"AYAN! TAPOS NA KO! Pwede na kaya to? Nako, bahala na 
nga. Wow ang ganda ko!! Muahahaha! Pero ano ba to, 
mukha naman akong ikakasal! Bakit naman white na gown!? 
Pambihira!" 

Pagbaba ko sa may living room para mag paalam, nakita ko 
si Tofer na naka Americana -saan kaya to pupunta? Bihis na 
bihis ah., nako ang gwapo pala niya pag naka formal wear 
siya.. lalo tuloy ako na-i-in-lo— inlove? in-love na ko sa 
kanya? nako hindi pwede!!! Wala naman kainlove inlove sa 
ugali niya eh!~ 

Napatingin siya sa akin aba mukhang natulala pa! mukha 
talaga tong engot! 

-oh? Ba't ganyan ayos niya? Saan ba siya pupunta? 
Makikipag date? Aba kakagawa lang ng kontrata namin 
kamakailan lang lalandi kaagad yang manok na yan??- 

"Hoy ikaw kambing! Mukha kang engot dyan! -bakit naman 
kambing!!- bakit ka natutulala? Ok lang ba suot ko ngayon? 
Maganda ba? Sayang kasi tong gown eh hindi ko na suot nu-" 

"ANG PANGET!! Tingnan mo nga yang buhok mo? Bakit may 
naka umbok? Mas nagmukha ka lalong manok!! Kambing?! 
Bakit ako nag mukhang kambing aber?" 

"Hoy kambing! Yan ang uso ngayon! Bakit kambing? Kasi.. 
kasi.. kasi.. *isip* ang haba kasi ng baba mo! Tingnan mo pa 
nga yang buhok mo! Pang kambingt alaga! Anong gusto mo?! 
UNICORN?! Eh teka, san ka ba pupunta?" 



"Sa school ako pupunta, bakit MANOK?" -nilalakihan niya pa 
ako ng mata akala mo naman bagay! Tusukin ko yan eh!~ 

"Oh? Sabay na tayo, dun din ako pupunta eh! Tara na, 
ihahatid tayo ng Papa ko." Sabay hila ko sa kanya papunta ng 
kotse. 

Pag dating namin sa school, nagulat ako at sa gym din siya 
patungo, aba mukhang iisang lugar lang ang pupuntahan 
namin ah? Inimbita rin ba to? white gown.. Americana.. 
KASALAN BA MANGYAYARI?! 

"Tofer, mukhang alam ko na mangyayari." 

"May utak ka pala?? Kakaibang manok ka pala eh! Oo alam 
ko na rin.." 

"Basta mag pretend na lang tayo na nasurprise tayo, ha? 
ayoko kasi silang malungkot.. ha?" 

"Oo na. tara pasok na tayo" 

Pag pasok namin, ang dilim ng buong gym tapos pag dating 
namin sa kala gitnaan umilaw ang stage at.. 


Chapter 6 


**Gelo: "Time, I've been passing time watching trains go by, 
all of my life..lying on the sand watching seabirds flywishing 



there could besomeone waiting home for me. something's 
telling me it might be you all of my life." 

Nagulat kami ni Tofer kaya bigla siyang nag smile sa akin 
tapos sinabing.. 

"Grabe, sobra sobra pa yung ginawa nila.. bilis humawak ka 
na sa may braso ko." Sabay kuha sa kamay ko tapos lagay 
sa may braso niya. 

Daphny: "looking back as lovers go walking pass all of my life 
wondering how they met and what makes it last if I found a 
place would I recognize the face? something's telling me it 
might be you 

it's telling me it must be you.." 

Gelo: "iv'e been saving love songs and lullaby" 

Daphny: "and there's so much more no ones ever heard 
before.." 


Nakangiti kaming naglakad papunta sa may stage kakaibang 
surprise to, parang sobrang pinagplanuhan nila. Akala ko sa 
mga telenobela lang nangyayari ang mga ganito, sa mga 
artista, sa mga bigating tao.. pero sakin? Wow! 

or 

98 O 

Gelo and Daphny: "something's telling me it might be you 
yeah it's telling me it must be you and im feleing it'll just be 
you all of my life.." ** 


Pagkatapos ng kanta, biglang bumukas yung ilaw ng buong 
gym. Papalapit saamin yung kaklasi ni Tofer na si Jason. 

"Aba. Nakasuot pangpari ka pa!" 

Jason: "Syempre, ikakasal ko na kayo eh." 

"Loko talaga kayo oh." 

Jason: "Oh game na. Ikaw ba Lance Kristofer Dy tinatanggap 
itong si Bianca Marie Velo na maging asawa mo at 
makasama mo habang buhay? Sa hirap at ginhawa? kahit 
maging pangit siya at mag mukha ng ubod ng tanda at 
mangamoy lupa na siya,ipinapangako mo ba na hindi mo siya 
iiwanan??" Loko to ha napatawa pa! 

"Ang haba naman ng tanong mo!!" 

Jason: "Sumagot ka na lang." 

"Uhm..o sige.. titingnan ko.." -loko tong unggoy na to ha!!- 

Jason: "Ikaw ba Bianca Marie Velo, tinatanggap mo ba itong 
si Lance Kristofer Dy na maging kabiyak mo habang buhay? 
Sa hirap at ginhawa?" 

"Hmm.. -00! YES!!! OPO!! I DOOOOOOOOOOOO!!!! - 
depende kung magiging mabait siya..sige." Pacute na 
tumingin ako kay Tofer at ngumiti. 

Jason: "Oh yung singsing isuot niyo na!" 


Paakyat si Carla sa stage para iabot yung singsing samin. 



Habang sinusuot namin yung singsing sumisigaw yung crowd 

ng 


"KISS KISS KISS KISS" 

"Oh kiss daw!!" 

Tumingin ako kay Tofer tapos sinabi ko na "ang kulit ng mga 
to!" sabay tawa. Nakangiti lang siya sa akin at bigla niya 
akong 

Kiniss sa may pisnge. 

Jason: "Dylan, si.Nina." Bigla kaming napatingin sa lugar 

kung nasaan si Nina. 

"Tofer..." Hindi niya ako pinansin. Bigla na lang siya bumaba 
ng stage at nilapitan si Nina, hinila niya siya at pumunta sa 
labas. 

"Ano to..? akala ko ba... gusto mo ba siya?" 

"Wag ka magalala. Wala lang to.." 

"Kaya mo ba sinabing baka yun na yung last time na mag 
popropose ka saakin?"Yumuko lang ako. Wala akong masabi 
sa kanya. Bakit hindi mo.. Alam mo ba kung anong meron 
ngayon?! Sorry. Kelangan ko na umuwi." Tumakbo na lang si 
Nina. Hindi ko na siya hinabol. Para saan pa. 

"Dylan, pumasok ka na.. hinihintay ka na ni Bianx.." 

"Sige, tara na.." Ano ba to. Ano na lang ang sasabihin ko sa 




kanya? Jahe to. Minsan talaga tanga din ako kahit matataas 
yung grades ko at sa pagiging top 1! 


Pag pasok namin ayun si Bianca pinagkakaguluhan ng mga 
tao may nagpapapicture may nakikipag usap akala mo artista 
eh! 

"bakit ba nila pinagkakaguluhan yung manok na yan? Jusko 
po.." 

"manok? Anong meron sa manok?" 

"ha?! manok...? May sinabi ba akong manok? Sabi ko JUSKO 
PO eh." 

"ah ganun ba." 

Oh bakit umaakyat sa stage si Bianca? Aba at may kasama 
pang mag gigitara! Ano ba yan! Matatagalan pa pala kami 
dito, bwiset naman. Kung kelang gustong gusto ko na umuwi 
eh. 

"Oh etong song na kakantahin namin ay para sa lalaking 
iniwan ako sa stage kanina" 

** Bianca: Will it ever be? 

I've tried so hard to find sweet serenity 
Are you still afraid? 

Just close your eyes and dream 
The feeling fade away 

~o nga will it ever be? Will it ever be na ako naman yung 
hahabulin mo.. ~ 



Time won't flow everyone knows 
When the pain fades away 
Dreams won't die tears in our eyes 
You've got to hold your head up high 
Yeah, yeah, yeah 
Hold your head up high 

Gelo: It's taken some time 

And i've given off the will to change your state of mind 

So try and understand 

It's not so hard to see that I am just a man 

Time won't flow everyone knows 
When the pain fades away 
Dreams won't die tears in our eyes 
You've got to hold your head up high 
Yeah, yeah, yeah 
Hold your head up high 

Bianca: Will it ever be 

I've tried so hard to find sweet serenity 

Gelo: Are you still afraid? 

Just close your eyes and dream 
Bianca and Gelo: The feeling fade away 

Gelo: Yeah, yeah, yeah 
Bianca: Hold your head up high** 

Nakatingin lang ako kay Bianca sa stage habang kumakanta 
siya. Sila naman naka tingin saakin. -Grabe ang ganda ng 
boses niya. Parang- ~ 


UY TINGNAN NIYO SI DYLAN TULO LAWAY DAHIL 



KINANTAHAN SIYA Nl BIANCA!!! 


Tinawanan pa ko ng buong tao dun sa gym! 

"Loko! Hinde noh!" tumingin ulit ako kay Bianca at sinabing 
"HOY MANOK TAMA NA YAN! TUMITILAOK KA NA NAMAN 
EH! HINDI PA UMAGA NOH!! BUMABA KA NA!" Natawa 
tuloy sila saakin. 

"Sa lahat ng Class A and Class F, thank you sooo much! 
Sobrang naappreciate ko yung ginawa niyo for us! For the 
first time nagkasundo ang A and F. thank you talaga. Pero 
kelangan na po namin umuwi. Nagmamadali na kasi umuwi 
yung kambing. Baka kelangan na kumain ng damo." Bumaba 
na si Biancang stage -and kapal talaga niyang kambing na 
yan!~ 

o 

98 O 

What was I thinking?? Napahiya ko ata siya.. Bigla kasi 
siyang bumaba sa stage eh, pero bakit ko nga ba kelangan 
gawin yun? Naoffend ata siya. Mag sosorry ba ako? Ginawa 
lang naman niya yun para maging ok ako eh, pero nabastos 
ko pa ata. 

"Nako! Wrong move!" napa hampas na lang ako sa ulo ko ng 
mahina at hinabol si Bianca sa labas. 


"Uy Bianx joke lang yun ikaw naman.." humarap siya sa akin 
at naka ngiti pa siya, ang labo, akala ko ba galit siya? 


"ha? sira ok lang yun noh, tara uwi na tayo. Pagod na kasi 
ako eh.." sabay ngumiti ulit. Ang labo nito kanina lang parang 
nainis siya ngayon naman nakangiti! 

"hindi ka ba galit? Ka-" 

"hindi noh. anong pinag usapan niyo sa labas ni Nina?" lagot! 
Tinatanong niya kung ano yung pinag usapan namin! 
Sasabihin ko ba? Wag na muna. Hindi pa panahon. Pero ano 
naman kung sabihin ko? Wala naman eh. Hindi ko naman 
siya mahal. At una sa lahat hindi ko naman ginustong 
magpakasal kami! 


"ah yun, wala lang yun tinanong niya lang kung mahal ba kita 
at pumayag akong makasal sayo." 

"ah ganun ba? Ano ang sinabi mo..?" 

"syempre sabi ko hinde!! at kasal kasalan lang yun noh!! 
naaawa lang ako sayo kasi utak manok ka!! Diba chix??" 

"kasal kasalan.." mahina niyang sinabi. "ah oo nga pala.. 
hehe sige tara na." nagmamadili siyang mag lakad papalayo 
sa akin 

"UY TEKA CHIX! SANDALI! INTAYIN MO KO!" 

2 months na ang nakalipas Simula nung kinasal kami, eto na, 
kelangan na namin mag hanap ng school para sa college. 
Ako madali lang ang lahat sa akin si Bianca malamang 
mahihirapan. Sabi ni Mommy kelangan iisa lang daw yung 



school na papasukan namin. 

Si Bianca nagpa-piano lessons sayang daw kasi yung "talent" 
niya sa pagpipiano dahil matagal na siyang hindi nag practice 
kaya yun. Ay oo nga pala gusto niya kasi sa UP mag college 
at music ang kukunin niyang course. Ano pa ba pwede niyang 
kunin dun? Eh yun lang naman kaya niya! Kumanta ng 
kumanta! 

Pero infairness, Simula ng tumira siya sa bahay nasa Top 100 
na siya! Siya yung 1st na class F na naka pasok sa top 100. 
Ehem! Syempre nagmamana na sa akin eh! Ako hindi ko pa 
alam ang gusto ko. Gusto ko PolSci sa Ateneo pero ayaw nila 
kasi magkakahiwalay daw kami ng asawa ko pero sabi 
naman niya kung saan ako mag aaral edi dun na lang rin daw 
siya. 

"Si Nina sa Ateneo mag aaral.. ano ba to. Naguguluhan na 
naman ako.." ayan kinakausap ko na naman sarili ko! Siguro 
may sayad na ko. Nahahawa na ako sa manok na yun! 


"Edi sa Ateneo ka mag aral!" 
NAKO LAGOTH! 


Chapter 7 


"lakas ng pandinig mo ha! daga ka na pala ngayon? Minnie 
na tatawag ko sayo!" biniro ko pa siya, pero na fifeel ko na 



hindi siya natuwa sa narinig niya. 


"lakas mo kasi mag salita eh! Megaphone ka kasi kung 
magsalita, akala mo lahat ng tao binge, pero sa totoo lang 
ikaw yun ungas! Sino ka naman, si Mickey?" Tumawa pa 
siya! Ibig sabihin wala lang sa kanya yun? Oh sige pipilitin ko 
siyang mag aral sa Ateneo! 

"Bianx.. sa UP ba talaga gusto mo? Ayaw mo ba sa Ateneo? 
Diba gusto mo rin kunin yung European studies? Oh kaya 
theatre arts? Diba? Try mo lang. tara test tayo!" ~ano kaya 
isasagot niya? Papayag kaya siya?~ 

"O sige, para at least dalawa yung mapagpipilian ko. Pero 
pag tinanggap ako sa UP dun tayo, ha?" UP talaga gusto 
niya! Kakaiba. Akala mo naman papasa! Asa pa siya! 

"Oo, sige dun tayo pag natanggap ka. Pero.. sige..." 

Haaay. Nginitian ko na lang siya. Gusto niya talaga si Nina! 
Hindi ko nga sila nakikita magkasama sa school o kaya 
naguusap, pero kahit sa pag college namin, gusto niya pa rin 
si Nina ang makasama niya! Kawawa ka naman talaga 
Bianca. 

Grabe ang bilis ng panahon. Hindi manlang namin namalayan 
na 2 weeks na lang at gagraduate na kami. Syempre si MR. 
LANCE KRISTOFER C. DY ang Valedictorian sa batch 
namin, samantalang ako?? Aba syempre! TAGA PALAKPAK 
LANG! hanggang Top 100 lang ang kaya ko hindi top 10! 
Ngayon araw din namin makukuha yung resulta nang UP at 
ATENEO! 



SCHOOL 4:00 pm 


"Tofer!! Halika dito!" Ayan papalapit na siya, masunurin din 
pala ito kahit papaano noh? 

"Oh bakit, ano problema mo?" 

"Wala lang, kinakabahan kasi ako eh., upo ka muna sa tabi 
ko samahan mo naman ako oh, please?" -bakit parang 
seryoso siya sa na pagsabi niyang samahan ko siya- 

o < 

98 O 

"BIANX!!!" tumatakbo sila Carla at Mae papunta sa 
kinauupuan ko. 

"Wag na! andyan na rin yung mga kaibigan mo eh! Sige 
hahanapin ko pa si Nina eh!" tumalikod kaagad siya sa akin at 
nag lakad. 

"Nina..? ah., oh, o sige.." napayuko na lang ako. 

"Bianx! Sa UST ako mag aaral! Nakuha mo na ba yung result 
nung UP mo?" masaya niyang tinanong saakin. 

"Hindi pa nga eh, kinakabahan pa ko.." 

"ano ka ba! Ok lang yan, papasa ka dun noh!! ako rin UST na 
ko mag aaral! Sabihin mo nga pala kay Dylan na thank you sa 
pagtuturo niya ha! kung hindi dahil sa kanya 


malamang hindi ako papasa at makakagraduate!" 

"Oo, sige sasabihin ko yan pag nagkita ulit kami. Uy sige 
teka lang baka andito na yung result nung exam." Pumasok 
ako sa faculty room para kunin yung resulta nung Ateneo at 
UP, pag kuha ko dumeretso na ko sa labas. 

"Eto na yung sa Ateneo..." binuksan ko yung envelope at 
binasa ko.. 

"NAKAPASA AKO SA ATENEO!!!!" 

"TALAGA?? Edi ok!! Eh yung sa UP naman! diba dyan mo 
gusto mag aral? Go! Buksan mo na.." binubuksan ko na rin 
yung sa UP.. 


"OH MY GOD!" 
"ano???" 


"Sige hahanapin ko muna si Tofer! Sasabihin ko muna sa 
kanya ito! Gusto ko kasi siya yung unang makaalam ng 
mga resulta! Sige maiwan ko na kayo" 

Tumakbo ako bigla para hanapin si Tofer. Gusto ko kasi siya 
yung unang makaalam nung resulta ko sa UP. Bagsak 
o Pasado. 


Takbo Bianca takbo! Magpaka kabayo ka ngayon! Kelangan 
mo siya maabutan para masabi mo na yung good news! 



Sa wakas nandito na rin ako.. nasaan na kaya siya.. ayun 
may dumadan mag tatanong na lang ako. 

"Excuse me, nakita mo ba si Lance Dy dito?" 

"Hinde eh, sorry." 

"Sige, thank you na lang." Dito ba talaga nag punta yun? 

Baka naman niloloko niya lang ako? 

"nako!! Pag yun hindi ko nakita dito lagot yun sa akin! Nasaan 
na ba kasi yung ulopong na yun.." habang nag lalakad ako 
bigla ko siyang nakita! 

"ayan ka lang pala eh!" habang lumalapit ako biglang 


"OH MY GOD Dylan! Thank you sa flowers!" 
-Teka.. totoo ba tong nakikita ko??? 


Kiniss siya ni Nina sa lips.. 


"Wow., touch naman ako.. thank you talaga! Grabe Congrats 
din sayo! Atenista na tayo!" 

"Oo nga eh. Pareho tayo ng university na 
papasukan! Hindi natayo magkakahiwalay." 


"Totoo ba to., hindi ba ako na nanaginip..." 



-parang bumamagsak yung mundo ko.. biglang parang 
pasan pasan ko na yung mundo.. ang bigat ng pakirmdam. 
Mas masakit to kesa nung nalaman kong bumagsak ako sa 
math at physics., parang sandali nalang hihimatayin ako- 

"hindi.. hindi yun totoo.." Tumakbo na lang ako palabas ng 
theater. Yun lang ang pwede kong gawin sa ngayon. 

Anong oras na ba? Malapit na mag 5:30 ha. bakit hindi pa rin 
niya ako tinatawagan para makauwi nakami. 

-asan na kaya si Bianx? Nakuha na kaya ung 

mga resulta niya? Ayun sila Mae at Carla, itatanong ko 

nalang- 

"si Bianca nasaan na?" 

"Hindi ba kayo nagkita?" 

"Ha? Eh iniwan kami nun pagka kita niya sa mga resulta. Sabi 
niya hahanapin ka raw niya at gusto niya na ikaw unang 
makaalam ng mga nakuha niyang resulta. Baka naman 
nakauwi na yun." -pinuntahan niya ko para lang sabihin yun.. 

"Hindi eh.. Ganun ba. sige mauna na ko, bye." Tumakbo ako 
palabas ng iskwelahan para makauwi na kaagad. 

Kelangan ko na makauwi bago pa ako maunahan ni Bianca 
sa bahay. Panigurado lagot na naman ako dun! 


"ano ba yan, 6 months na kami pero wala pa rin nag 



babago.." 


"Huy! Bianca! Kamusta na? hindi ka na masyadong naglala- 
labas ha!!" si Ryan, hindi pa rin nag babago. Ang bait talaga 
niya. -sasabihin ko kaya sa kanya yung problema ko.. o wag 
na lang.. ~ 

"Ryan! Ok lang ako, eto nakapasa ako sa UP at Ateneo, si 
Tofer malamang nakapasa rin yun sa lahat ng pinag eksaman 
niya. ikaw? Kamusta na mga niloloko mong babae?" 
pagkatapos kong sabihin yun tumawa ako. 

"Pakyu! Anong niloloko ka dyan! Pasado rin ako sa lahat ng 
pinageksaman ko. Tara hatid na kita sa inyo." Umoo 
na lang ako sa sinabi niya tapos nag lakad na kami pauwi. 

Nang makarating kami sa bahay, pumasok kami at umupo sa 
may garden. After 5 minutes dumating si Tofer. 

"Tofer, pare nandito kami sa garden!" lumingon si Tofer at 
ngumiti kay Ryan. Tiningnan niya ako pero umiwas ako ng 
tingin. 

"Ry kanina ka pa dito?" ~ano kaya pinag uusapan nitong mga 
to? mukhang seryoso eh~ 

"hindi naman, nakasalubong ko kasi si Bianca na naglalakad 
tapos mukhang malungkot kaya sinamahan ko na siya 
umuwi." 

"malungkot?" tumingin siya sa akin at sinabing 

"BAKIT HINDI KA NAKAPASA SA ATENEO???" 

Q|, 


/ 98 © 


Chapter 8 


pasigaw niyang tinanong sa akin. ~sana nga hindi ko nalang 
pinasa yun. Reyna ka talaga ng kaengotan! ~ 

"Gagy Dylan ano ka ba! Hindi mo pa ba alam?" nakangiti 
niyang tinanong si Tofer. 

"Ha? bakit? Ano ba resulta?" 

"Loko pare! Pasado yan sa UP at Ateneo!! Bigtime yan!" 

Pagsabi ni Ryan nun, biglang nanlaki yung mata ni Tofer at 
biglang tumingin sa akin. 

"Sisigaw sigaw hindi naman pala alam yung resulta.." 

"Bianx, totoo ba yun? Bakit hindi mo kaagad sinabi?"~sana 
alam mo na kung hindi ka hinalikan nung ungas na yun edi 
maaga pa lang nasabi ko na~ 

"Ry masakit na ulo ko, pwede mo ba akong ihatid sa taas? 
Kanina pa to masakit eh.." hindi ko siya pinapagselos. Ayoko 
lang na makita siya ngayon. Pati walang selos selos dyan sa 
unggoy na yan! Pati kasalanan ko ba kung sumakit ulo 
pagkita ko sa kanya? haay. Bwiset siya! 

"Ha? ah., eh., o sige. Sige Dylan hatid ko lang si Bianca ha.." 


habang hawak na ni Ryan yung balikat ko.. Tumayo si Dylan 
at biglang hinawakan yung kamay ni Ryan. 


"Hindi sige ako na, may dapat pa kasi kaming pag usapan eh, 
thanks sa pag hatid mo sa kanya." Inakbayan ako bigla ni 
Tofer at inalalayan niya ako papasok sa loob ng bahay. 

-pagusapan? Sasabihin niya ba sakin kung gano kasaya 
yung feeling niya at hinalikan siya nung impaktang yun? Tss. 
wala na kaming dapat pang pagusapan.. ~ 

-nakita niya kaya yung ginawa ni Nina kanina sa may 
theater? Dapat ba akong mag sorry? Teka, bakit naman ako 
magsosorry? Wala naman masama sa kiss ha? bahala nga 
siya.- 

Pagpasok namin sa kwarto ko binuksan niya kaagad yung 
aircon at pinahiga niya ako sa kama. 

"gusto mo ba ng gamot? Anong kelangan mo? Sabihin mo 
lang.." -napapraning na ata ako eh! Bakit ako 
nagkakaganito? Nauulol na ba ako? - 

"wala. Ok lang ako. Sige thanks na lang. pwede mo na ko 
iwan." 

"sigurado ka? Sabi mo masakit ulo mo? Gusto mo ng tubig? 
Baka gutom ka?" 

"ANG KULIT MO!! SINABI NANG OK LANG AKO EH!" hindi 
ko na napigilan ang sarili ko. Nasigawan ko tuloy siya. 

Ngayon ko lang to nagawa sa kanya. Tama lang yun! -hindi 
ko na kaya.. naiiyak na ko pag naaalala ko yun.. bakit naman 



ba kasi kelangan ko pa makita yon., hindi ako pwedeng 
magbulag bulagan na lang..~ 


"Bianx, 


sorry.." 


pagsabi niya ng sorry bigla akong naiyak. 

"iwan mo na ko, please lang.." 

"Ano ba talaga ang problema mo? Ano masakit? Bakit ka 
umiiyak? Sorry kung nasaigawan kita kanina, kasi akala ko 
hindi ka nakapasa sa Ateneo, hindi mo naman kaagad sinabi 
sa akin eh." 

"Hinanap kita sa school pag tanggap ko nung mga resulta, 
pero hindi kita nakita.. hindi naman ako galit dahil sinigawan 
mo ko eh.." Ang galing ko na talaga mag sinungaling. Kahit 
na nakita ng dalawang mata ko yung mga pangyayari, 
pinagtatakpan ko pa rin siya. Pinagtatanggol na wala lang 
yun. 

"Eh bakit ka umiiyak?" 

"kasi.. kasi.. -tanga! kasi nakita kong kiniss ka ni Nina!! ~ 
..akala ko iniwan mo na naman ako sa school kanina, mag 
kocommute na naman ako mag isa, alam mo naman na 



natrauma na ko dati kasi binabastos ako dun. Pero pag dating 
ko dito nauna pa pala ako, na guiguilty ako kasi nag isip ako 
ng masamang bagay tungkol sayo." 

"Ano ka ba! Edi kung natatakot ka mag commute, edi 
magpahatid sundo na lang tayo! Para hindi yung kung ano 
ano iniisip mo! Kahit kelan talaga utak manok ka! O sige na 
magbihis ka na at kakain na tayo." Ngumiti siya sa akin na 
parang walang nangyari kanina sa may theater. 

"O sige.." 

Ibang klase, ayaw niya talagang magtapas sa akin. Sa iba ko 
na nga nalaman na nag propose siya sa iba, tapos ngayon 
ako na mismo yung naka kita na pero wala pa rin. Hanggang 
kelan niya ba ako gaganituhin? Hindi ko na nga pinansin yung 
nangyari sa prom eh., ano ba 'tong pinasok ko. 

Tapos na ang graduation. Bakasyon na rin kami sa wakas! 
Walang Nina walang kontrabida. Nasa living room kami 
ngayon, pinaguusapan kung saan ako mag aaral. Saan ko 
nga ba balak mag aral? Pasadonaman ako sa parehong 
school, pero wala pa akong napag dedesisyunan. 

"Oh saan mo balak mag aral? Ateneo na lang tayo! Maganda 
dun! Ano? Tara?" 

"Oh sige. 


Sa Ateneo ka na, UP ako. 


it 




Napag desisyonan ko na sa UP ako, ayoko ng malapit pa sa 
sakit. Ok lang naman sa akin na magkasama sila sa 
iisang university eh., basta hindi ko sila nakikita. Hindi ko na 
rin kelangan pang mag doubt kasi alam ko na. Pati tutal 
andun din naman si Jason. At alam nila pareho na kasal na 
kami ni Tofer. Yun nga lang, de kontrata. 

OF 

98 O 

"Ano? Hindi tayo pwede maghiwalay. Baka magalit si 
Mommy!" 

"HA! HA! that's what you thiiink.. nasabi ko na kay Mommy na 
gusto ko talaga sa UP. Sayang naman yung auditon ko kung 
hindi ako papasok dun... ikaw kaya magaudition!!! tingnan 
natin kung hindi ka maihi sa pantalon mo!" 

Lumapit samin si Mommy dahil narinig niya kaming naguusap 
tungkol sa school na papasukan namin. 

Mommy Kristy: "Oo anak, na sabi niya na sa amin yun. 
Hayaan na natin siya. Kasi sayang nga naman.." 

Biglang nagring yung cellphone ko 

**Always follow what's in your heart Always listen to what's 
inside Always fly high And don't come down And don't come 
down Push yourself over the limit Push your mind I had with 
your spirit..** 

Calling... 

Ryan Lee 
+639178**9663 


"Hello? ..Ryan!" 

"Hoy panget! Sa UP na ko mag aaral, ikaw?" 

"Pakyu! Gaya gaya! UP rin ako eh!! Nasabi ko na sakanilang 
lahat.. pumayag sila!!" 

"oh? Ayos, pareho tayo ng course pati major! magkaklase 
tayo!! Woohoo!!" 

"Oo nga eh! Saya! Uy panget, sige kausap ko si Tofer eh, bye 
na!" 

"si Ryan ba yun?" tanong sakin ni Tofer. 

"ah oo. UP rin siya mag aaral! magkaklase kami!" 

"oh? Edi masaya ka na niyan kasi may kakilala ka na?" 

"oo naman! Gwapo pa yung kakilala ko na yun! Tingnan 
namin kung hindi kami sisikat sa UP! Isang maganda a isang 
gwapo! Hm! Muahahaha!" biro ko naman sa kanya. 

"Kapal ng mukha mo!! Ikaw maganda?! Sino nagsabi!? 
UMASA KA PA NA SISIKAT KA! Ay sabagay. Sisikat ka dun, 
kasi pag sikat ng araw titilaok ka na! Sige sisikat ka talaga!" 

"Sinong nagsabing maganda ako!? Kunwari ka pa., binulong 
mo yun sakin nung prom eh! You cant deny it! Yung bulong 
mo kasi parang normal na nagsasalita ka eh! Hihihi!" sabay 
tumawa kami nila mommy. 

Daddy Larry: "kayo talagang mga bata oh! Kukulit niyo. 
Nagaasaran na naman kayo." 


"Daddy, Papa, sabay na kami ni Ryan mageenroll ha? baka 



next week na po kami magenroll." 


"O sige anak. Teka hindi ba masyadong malayo ang UP sa 
alabang? Hindi ka kaya mapagod sa biyahe?" 

Mommy Kristy: "Bumili kami ng bahay ni mareng Lisa malapit 
sa may Ateneo. Halos 5 blocks away lang ang layo sa isa't 
isa." 

"Magiging mag kapit bahay parin kami ni Ryan? Ayos!" 

"Mommy talaga?? Mabuti naman para may kasama na akong 
magcommute papuntang UP! Hindi na ako matatakot pang 
mag commute. Kasi pinapabayaan ako ng iba dyan" 
Nakakagulat! Si Ryan kapitbahay pa rin namin! Ang saya ko! 
Kasi kahit na kasama ni Tofer si Nina, alam kong may 
magcocomfort sa akin. 

Mommy Kristy: "Oo Bianx, commute? Bibigyan namin kyo ng 
car para hindi na kayo mahirapan pa! O wala na bang 
tanong? Halika na! sumama ka sakin. Pupunta tayong mall! 
Ipagshoshopping kita ng mga damit. Hindi naman kasi 
pupwedeng yung high school uniform ang gamitin mo dun 
noh!" 

Ang bait talaga ni Mommy! Sobrang natutuwa ako at siya 
yung naging mother-in-law ko. Spoiled kasi ako sa kanya eh. 
Hehehe! Kahit na medyo weird siya, at gustong gusto niya 
kami mag katuluyan ni Tofer. Thankful parin ako at siya yung 
tumatayong "mom" ko. 

"Sige po mommy! Mag bibihis lang ako saglit tapos alis na 
tayo!" 



Ayun at umlis na nga yung dalawa sila Daddy naman at Papa 
Mar umalis din, si Kris at ako na lang ang naiwan sa bahay. 
Ano ba to ang boring. 

"Badtrip walang magandang palabas! Sana sumama na lang 
tayo kela Mommy!" 

Kris: "Ok na to kuya kesa naman kasama ko yung bobo mong 
asawa!" tumawa kami pareho. Magkaugali nga talaga kaming 
magkapatid! 


*DINGDONG* 


"Kris tingnan mo nga kung sino yun." Lumabas si Kris para 
tingnan kung sino yung nag doorbell. Agad agad pumasok si 
Kris sa loob ng bahay para tawagin ako. 

"KUYA KUYA!! May nag hahanap sayo! Babae.. maganda!" 
Ngayon lang may bumisita namin na babae, at take note! 

Sabi ni Kris maganda! Sino kaya yun? 

"Sino daw siya? Bakit ako hinahanap?" 

"Hindi ko na tinanong eh, andun siya sa may garden labas ka 
na lang mag titimpla ako ng juice pati ipaghahanda ko na rin 
kayo ng cake na binake ni Mommy." I just nodded my head 
tapos lumabas na para puntahan yung babae. 

Paglabas ko sa may garden nakita ko na siya, nakatalikod.. 
nakasleeveless na pink tapos naka skirt. Pag harap niya 
nagulat ako.. 



"Nina?" 


Chapter 9 


"Dylan! Wala lang.. nag punta lang ako dito para makita ka.. 
namiss na kasi kita eh, pati gusto ko makipag kwentuhan 
sayo." Ngumiti siya na parang gusting gusto niya nga talaga 
ako makita. 

Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Nakakatuwa, 
ngayon ko lang siya nakitang tumawa ng ganito dati kasi 
madalas kaming seryoso at paminsan pinsan lang makapag 
kwentuhan. 4 years na kaming magkakilala at halos 4 years 
ko na rin siyang gusto. 

o l 

/ 98 W 

"Kuya, eto na yung juice at cake, ate kain na kayo." 

"Salamat Kris ha. Nina, eto nga pala yung bunso kong 
kapatid, Kris ang name niya." 


"Hi Kris!" sabi niya kay Kris. "Ang cute naman ng kapatid mo! 
Magkamukha kayo." 

Magkamukha nga kami, pero chubby siya, loko tong si Kris 
pacute ng pacute kay Nina! Bumulong sakin si Kris at 
sinabing.. 

"Kuya, bagay kayo.." ngumiti na lang ako sa kanya tapos 
bigla na siyang pumasok sa loob. 

2 hours nang wala sila Mommy at Daddy at mag 2 hours na 
rin kaming nag kukwentuhan dito 


"Ang bilis ng oras noh? 2 hours na pala tayong 
nagkukwentuhan. Ang kulit mo kasi eh! Haha! Nakakatuwa 
ka!" 

Biglang dumating sila Mommy and Bianca. Aba ang dami pala 
nilang pinamili! Akala mo mag a-out of town eh! 

"Ma, Bianx, si Nina yung classmate ko." 

"Goodafternoon po tita, Bianca" 

"Goodafternoon din, hija. Sige pasok lang kami ha! 
kwentuhan lang kayo." 

"uy, sige pasok lang kami" 


Sa loob ng bahay 



Mommy Kristy: "Ngayon lang may bumisitang babae kay 
Dylan dito sa bahay." 

Kris: "Oo nga! At maganda pa si Ate Nina! Di katulad ng iba. 
Diba mommy?" -itapon ko na kaya 'tong batang 'to!? mas 
sexy lang yun sakin hoy! Mas maganda kaya ko dun!~ 

Mommy Kristy: "Sira ka talaga! Mahuhurt si ate Bianca mo, ay 
oo nga pala Bianx, bigyan mo sila ng ice cream, buti nalang 
bumili tayo dahil may bisita pala itong si Dylan." 

"Opo Mommy." 

Papunta na si Bianca sa may garden ng bigla niyang marinig 
silang naguusap ng seryoso 

"Dylan, kwentuhan mo naman ako tungkol kay Bianca.." 
nagulat ako nung sinabi niyang Bianca. Hindi ko kasi naisip 
na pag kukwentuhin niya ako tungkol kay Bianca. 

"Ano naman tungkol sa kanya?" 

"Kahit ano.. basta gusto ko lang siya makilala ng lubos." 
Ngumiti na naman siya. Ano kaya pwede kong ikwento? 

~ ano naman kayang ikukwento nito? Gustong makilala? 

Bakit si Tofer pa tatanungin niya, bakit hindi nalang ako? 
lubos?! bruha ka!! pagtapos mo siyang halikan eh., gusto mo 
pa kong makilala! ~ 


"Si Bianx? Nako, makulit yun. Pag tinopak yun nako! Hindi ka 
na tatantanan nun. Pero nakakatuwa naman siya pag 



nangungulit kasi para siyang bata.. Ayun! Isip bata nga yun! 
Pala ngiti rin, kaya nga nagulat ako nang malaman kong close 
na sila ni Ryan kas-" 

"Ryan? Yung kababata mong si Ryan Lee?" tanong niya 

"Oo siya nga napakilala ko na sayo yun diba? Si Ryan kasi 
yung tipong pag kinausap ng babae, pacute lang yun ng 
pacute, pero pag si Bianca yung kausap niya grabe! Parang 
sobrang tagal na nilang magkakilala dahil kung makatawa sila 
HALAKHAK talaga! Ano pa ba? Ah parang manok yun si 
Bianca! Bigla bigla nalang magsasalita yun tapos hindi na 
titigil sa pagsasalita! o kaya kakantahan ka nun ng pasigaw! 
Wala naman sa tono! Eh ayun.." nakangiti akong tumingin kay 
Nina at napansin kong seryoso yung mukha niya at biglang 
ngumiti. 

"Gusto mo na ba siya..?" nabigla ako sa tanong niya. Bakit ba 
niya tinatanong tong mga to? para saan ba? 

~ omg. Ano kaya sasagot ni Tofer.. ~ 

"Sino? Si Bianca?" ngumiti ako at sinabing.. 


"Asawa ko yun, 


pero kaibigan lang turingan namin.." 



"kaibigan lang turingan namin..?" mahina kong sinabi.. 

"ah., talaga." Nakangiti niyang sinabi. 

Hindi niya alam na nasa labas ako, narinig ko lahat ng sinabi 
niya. Kaibigan lang turingan namin? Akala ko pa naman din 
gusto niya na din ako, hindi pa pala. Nako yung ice cream!! 

"Tofer! Eto ice cream oh! Pinapabigay ni Mommy, Nina eto 
sayo oh -tapon ko to sa mukha mo eh! Grr. Bisibisita pa! ~ 
sige pasok na ako ha." nginitian ko na lang sila na parang 
wala na lang akong narinig. 

"Bianca!" lumingon ako sa kanya "Thank you.." 

Ngumiti na lang ako kesa naman magsalita ako at makipag 
plastikan. 

"Dylan, picture tayo! Dapat madami! Kasi wala tayong 
masyadong pic, kaya dapat damihan natin." 

"Pic? Ha? o sige! Hehe!" 


Dumerecho kaagad ako sa kwarto ko at napahiga sa kama. 
"ANO? KAIBIGAN LANG?! Bwiset ka talaga!!!" kumuha ako 
ng unan at pinagsususuntok iyon! "Wala kang kwentang 
asawa! Kuto!! KUTO! TITIRISIN KITA DYAN EH!!! 
KUTOOOOOOOO!!!" 

Kris: "Anong problema mo? Nasisiran ka na ba ng bait?" 
"K-k-kanina ka pa ba andyan?" -grabe naman to, parang 



kabuti rin pala to eh, biglabiglang sumusulpot.- 

Kris: "Narinig ka kasi namin sa babang sumisigaw! Sa 
susunod isarado mo muna yung pinto mo! KUTO? Sino kaya 
yung kuto? Sa tangkad ni kuya, mas magmumukha kang 
kuto! Sige bababa na ako!" 

OP 

•98 C 

"ano ba tong magkapatid na to! ang sama talaga ng ugali! 
Masama nga ugali ni Tofero pero bakit gusto ko parin siya.. 
manok na nga talaga ata ako.." 


Ang bilis ng panahon, andito na kami sa bago naming bahay 
sa QC, si Tofer at ako lang ang nakatira dito. Simple lang 
yung bahay, may tatlong kwarto dalawang banyo, living room 
at kitchen. Binigyan din kami ng bagong kotse nila Mommy 
para daw may gagamitin kami. 

Bagong bahay. Bagong kotse.. siguro dapat magbago na rin 
ako, Simula ngayon hindi ko na ipapaalam sa kanya na gusto 
ko siya, ipapadama ko sa kanya na para saakin biro lang ang 
lahat, yung kasal, kontrata, yung pag sama namin sa iisang 
bahay at lalong lalo na SIYA. Pero.... 


KAYA KO KAYA? 


Chapter 10 


"Oh dapat hati tayo sa paglinis ng bahay! MW ako TTH ikaw, 
Friday tayong dalawa. Tutal pareho lang tayong halfday 
tuwing Frieday e." 

"Eh pano Saturday and Sunday??" 

"Oo nga noh? Wag na lang tayong mag kalat para walang 
lilinisin! Day-off natin yun!" 

"o sige! Tamang tama! Gigimik ako tuwing Friday and 
Saturday!" 

"May pera ka ba pang gimik?" 

"Wala! Sabi ko bang gimik as in GIMIK!? Tss. Labo mo! Dyan 
ka na nga! Wala kang kwentang kausap eh!" ~ano ba yan! 
napahiya pa tuloy ako.. yung pera pala namin sakto lang para 
mabuhay kami.. haay.~ pumunta na ko sa may kwarto ko. 

"Tingnan mo to, ako pa raw walang kwentang kausap, ANG 
LABO MO!" 

2 weeks na ang nakaraan Simula nung nagpasukan! Haaay! 
May math na ako ngayon! Ano ba yan!! MATH NANAMAN!!! 
IM DEAD!! 

"7:00 am na!!!! Tofer ikaw na mag hugas nung mga plato! 
Maliligo pa ako eh! Bilisan mo ha!! malelate na ako!!" 

"Aba! Loko loko ka rin noh? driver mo na nga ako maid pa! 
bahala ka! Hindi kita ihahatid! Sasusunod kasi wag mo na 



tanggihan yung inaalok ni mommy na katulong! Ako yung 
napeperwisiyo eh!" 


After ko maligo hindi niya nga ako ihahatid. Nakalimutan ko 
Wednesday ngayon, 9 pa pala class niya. Bakit ba kasi 
pinapairal ko na naman yung kaengotan ko?! Nakakainis!! 

"Sige sasabay na lang ako kay Ryan!" 

Nagulat siya nung sinabi kong Ryan. Habang tinatawagan ko 
si Ryan nagsimula na siyang mag hugas ng mga plato. 

"Ryan! Pasabay naman ako oh! Yung driver ko hinahighblood 
eh! Sunduin mo na ko now na ha!" hindi ko na siya pinagsalita 
pa! para hindi na siya makatanggi! 

"AYOS!" Biglang tumingin si Tofer sakin at sinabing 

"ANG KAPAL DIN NG MUKHA MO NOH? bakit ka sasabay 
kay Ryan?? Ano mo na ba yun? BOYFRIEND?!" 

"ano naman sayo kung KAMI NGA?! Wala naman diba?" 

"Ha? ah.... 00! Wala nga akong paki sainyo! Nagaalala lang 
ako sa bestfriend ko! Baka mamaya tinutuka na ng manok 
yung utak niya at baka maging utak manok na rin yun!" 

"DYAN KA NA NGA! ISA KANG MALAKING CHANAK!!! 
BWISET!" lumabas ako ng bahay at doon ko inintay si Ryan. 
After 5 minutes dumating na siya. 

"Pasensya ka na Ryan ha.. Ang tamad kasi ni Tofer eh! Lagi 
siyang ganun pag MWF! Pano pa kaya kung naging babae 



yun! Pag meron yun siguro wala nang gustong lumapit 
sakanya! Baliw na kasi yun eh!" 


"Sira ka talaga! Hindi pa rin ba kayo ok?" 

"HINDE! Maluwag na turnilyo nun sa ulo eh! Pag pinukpok ko 
yun, malamang tuluyan na yun masisiraan ng bait!" 

"Oh andito na tayo, mag papark lang ako. Magkita na lang 
tayo sa room ha?" 

"O sige." Tumakbo na ko papunta sa room, baka malate pa 
ako! Ok lang sana kung si Ryan lang yung malelate! Hihihi! 
Oo ganun talaga ako! Alam naman ni Ryan yun eh! 


2 messages 
received 

Sender: 

Chicken Little.U 
+639178**2520 

Tofer, namimiss mo na ko? Miss na kta HAHA! KILIG K 
NMAN?! Cge intayn kta mya ha! sunduin mko ng 4pm kngdi 
lagot k sakin!! :p iintayin kta ha!u 

"Kapal talaga ng mukha nito! Pagkatapos niya akong 
sabihang chanak! Sino kaya yung isang nag text.." Dinelete 
ko na yung text ni Bianca, yung isang message naman yung 
binuksan ko. 


Sender: 



NH<3 

+639176**1749 


Dylan, kta tyo sa strbucks katips, ng mga 3:30pm. Tgal na 
ktang hnd nakkta eh.U 


~si Nina., magkita daw kami sa Starbucks. Pupunta kaya 
ako..~ 

To: +639176**1749 
Ok, see u.U 

"2:30 na.. punta na kaya ako?" 

Ano ba yan! Masyado naman akong excited!!! May isang oras 
pa para mag liwaliw ako.. ano ba pupwede kong gawin? 
Bahala na nga! Magiikot ikot na lang ako sa campus. 

"ano ba to.. 3:00 pa lang... :-\ang tagal naman ng oras.. 
nababato na ko eh. Bahala na nga! Pupunta na ako dun!" 

Pumunta na ako sa Starbucks, ok lang na mauna, wag lang 
malate! Pangit kasi pag pinaghihintay mo yung babae. Wala 
lang parang ang bastos lang tignan, to think na guy ka. 

o I 

98 O 

"Eto na.. ayos! Buti may mapagpaparkan pa! pero lowbatt na 
cellphone ko ano ba yan!" pag park ko pumasok na ko sa 


loob. 3:20 na, after 2 minutes dumating na siya. 

"Nina! Dito!" kumaway ako sa kanya tapos nginitian niya ako. 

"Kanina ka pa ba andito? Sorry kung matagal ako ha, wala 
kasi akong car ngayon, gamit ni Mommy kaya medyo 
natagalan ako." 

"Ano ka ba, kakadating ko lang rin. Pati 3:30 naman usapan 
natin eh tingnan mo.." tinuro ko yung oras "kaka 3:30 pa lang! 
teka bili na tayo, ano gusto mo?" 

"Vanilla frappe nalang." 

"Ok, wait lang." Pumunta na ako sa may counter para mag 
order. 

~pano ko ba 'to sasabihin? Baka iba isagot niya.. natatakot 
ako..~ 

Bumalik na si Dylan from the counter. ~Ang gwapo niya pala, 
bakit ko nga ba siya tinanggihan nung nag propose siya sa 
akin? ano bang pumasok sa utak ko at iba yung sinagot ko? - 

"Dylan" "Nina" sabay pa kaming nagsalita. 

"May sasabihin ka ba Nina?" 

"Ha? Ah.." 

"TWO VANILLA FRAPPE FOR DYLAN" 


"Teka lang ha kunin ko lang yun." 



"Ok.." tumayo siya at kinuha yung binili niya. Sasabihin ko na 
nga sa kanya to. 


"Oh eto na yung sayo." 

"Dylan, may sasabihin ako sayo.." 
"Ano yun?" 

"Dylan, 


Gusto na rin kita.." 

"Talaga?? Hindi ka ba nagbibiro??" 

"Oo, hinde ako nag bibiro." Mukhang gulat na gulat siya.. ano 
kaya sasabihin niya? 

"Edi.." 

"Oo.. tayo na.." hinawakan niya yung dalawang kamay ko 
habang naka ngiti siya. 

"Ha? seryoso?" 

"Oo nga. Kulit mo naman eh!!" 

"Ayos! Pero-" 



"Si Bianca? Wag na muna natin sabihin.. sabi mo hindi mo 
naman siya mahal diba?" 

"Ganun.. pero.. Tayo na..?" 

"Kulit mo., hehe! Since tayo na, kelangan sabay tayong mag 
didinner! Syempre treat mo! Ha babe? Hehe!" 

"Ha? Ah.. Oo naman.. Saan tayo pupunta? Mall?" 

"Sige, sa ATC tayo, miss ko na dun eh. Tara!"Pumunta sila 
Dylan at Nina sa ATC gaya ng piano nila. Nakalimutan na ni 
Dylan na kelangan niyang sunduin si Bianca sa UP. 

"Ang tagal naman niya.. 4:45pm na ha., matext nga ulit." 

To: +639178**2025 

oi kutolu anong petcha na? sbi ko syo 4:00pm mko sunduin e, 
nsan kna b? d2 ko sa tapat ni fernando poe sr.u intayn kta 
ha.u kya blisan mo! 

"pag ikaw hindi kaagad dumating kokotongan kita! Bahala ka 
iintayin parin kita dito." 

7:33pm na at hindi pa rin dumadating si Dylan. Nakaupo lang 
si Bianca sa sahig sa Abelardo Hall at iniintay dumating si 
Dylan. Buti na lang at may mga tao pa. 

Guard: "Miss, ok ka lang ba?" 

"Ok lang po ako, manong pasama naman po oh, ang tagal 
kasi nung sundo ko.." 



Guard: "O sige po." 


im so sure nakalimutan na niya ako...how could he.. 


Chapter 11 


Pagtapos ng dinner nila Dylan at Nina nglakad lakad muna 
sila. May iniisip si Dylan na parang may nakalimutan siya, 
kinuha niya ang kanyang cellphone at pagcheck ni Dylan sa 
cellphone niya 

"Wala na pala akong battery., hassle." 

"Ok lang yan, nagmamadali ka ba? 8 pa lang oh!" 

"Hindi, baka kasi tumatawag si Bi-... Nina kelangan ko na 
umuwi, hatid na kita sa inyo, tara na!" 

"Ha? bakit ka nagmamdali??" 

"Susunduin ko pa pala si Bianx sa school niya!" 

Nagmadaling magpatakbo ng kotche si Dylan dahil mag 9 na 
at ihahatid niya pa si Nina sa bahay niya. 

"Nako lagot na naman ako kay chicken little nito!!" 

"chicken little? Sino yun?" 



"ah wala yun, sige bye na! pumasok ka na ha! sorry kelangan 
ko na talaga umuwi." 

Pagbaba ni Nina agad agad niyang pintakbo yung kotche. 

"nako 9:35 na! badtrip naman tong traffic na to oh! HOY 
BILISAN NIYO NAMAN!!!" 

10:15 na at nagiintay pa rin ako dito.. 

"ganito na ba ako kadesperado sa kanya.. umaasang 
susunduin niya pa ako dito.. halos anim na oras na kong nag 
hihintay dito, wala pa rin yung sira ulong yun.." 

humarap ako kay manong guard at sinabing 

"manong, salamat po sa pag sama sakin, mauna na po ako.." 

naglakad na ako papalayo kay manong, san pa kaya ako 
makakakuha ng taxi nito? Gabi na.. 

"Ayun!! MANONG MANONG!" 

kinawayan ko yung taxi. Huminto. 

"manong sa may Loyola grand villa po.." 


Pag dating ni Dylan sa UP hinanap niya kaagad si Bianca 
pero ang tanging nakita niya lang ay mga gwardya na nag 
babantay. 



"asan na kaya siya.. umuwi na kaya yun.." 


Guard: "sino hong hinahanap niyo?" 

"ah, yung babae po.. ah wala po. Salamat na lang ho" 

Guard: "yung babaeng naka pigtails at parang bata kumilos?" 


"oo yun nga po! Nakita niyo ba siya?" 

o 

98 O 


Guard: "umalis na, nag lakad na siya papunta sa labasan. 

Ang sabi niya malamang daw nakalimutan na siya nung mag 
susundo sa kanya kaya umalis na siya." 

"ganun ba? Sige salamat boss!" pumasok na ko sa kotche 
para makauwi na. 

Samay tapat ng village may nagkabanggaan, medyo naging 
mahigpit yung gwardya dahil magnanakaw pala yung 
nakapasok sa village. 

"Nasa bahay na kaya yun? Bibilisan ko na lang yung takbo 
para maunahan ko siya. Hassle ang tagal naman nitong 
guard na to oh 10:30 na!! Wag mo na nga papasukin yang 
taxi na yan!!" 

Guard: "Sorry po pero hindi po pwede taxi ma'am" 

"O sige bababa na lang ako, papasukin mo na lang kami kahit 
sa may tabi lang nung gate ha?" 


Guard: "O sige ma'am" 


Pagpasok nung taxi agad itong huminto sa may gate at 
bumaba na si Bianca. Pagpasok nung kotche nila Dylan hindi 
niya na kita na si Bianca yung nasa may taxi. 

"hassle! maglalakad na naman ako, buti na lang at medyo 
malapit yung bahay namin.. nakauwi na kaya siya? Ano 
kayang nangyari sa kanya..?" yumuko ako 


"ano ba to., siya parin iniisip ko.." 

Pagdating ni Dylan sa bahay, hinanap niya kaagad si Bianca 
pero.. 

"Bianx? Bianx andito ka na ba? Putik walang sumasagot. 
Malamang wala pa siya. Nasaan kaya yun? Baka nakela 
Ryan!" 


Nadaanan ko ang bahay ni Ryan, syempre nag doorbell ako 
para istorbohin siya. 

"oh Bianx, napadpad ka? San ka galing?" 

"ah., sa school..." 

"ngayon ka lang umuwi?? Kanina pang 4 dismissal ah??" 
"kasi nakalimutan niya akong sunduin eh.." 



"BIANX!!!" lumingon ako para tingnan kung sino yun 


"Dylan...." 

"Pare, oh bakit nandito ka rin? Reunion ba to??" 

"Ah, Ryan pahiram muna si Bianca ha. TARA NA UMUWI NA 
TAYO!" 

kinaladkad niya ako na parang aso. Na parang ako pa yung 
may atraso sa kanya. 

Pagdating namin sa bahay hinagis niya yung gamit ko sa sofa 
at nagsisisigaw siya 

"ALAM MO BA KUNG ANONG ORAS NA?! TANGINA 
HINANAP KITA SA SCHOOL MO PERO UMALIS KA NA 
DAW! AKALA KO BA HIHINTAYIN MO KO?! TAPOS 
NAKELA RYAN KA LANG?! BAKIT HINDI KA NAGTEXT O 
TUMAWAG MAN LANG SA BAHAY! -bahay? Nako, 
nakalimutan kong kakarating ko lang rin pala. Buking.-" 

~ang kapal ng mukha nito ah!! Sapakin kaya kita?~ 

"Ako pa ngayon?? Alam mo ba kung gano ako katagal nag 



hintay? Anong oras na ba? 10:45pm na ha! Anong oras ba 
sabi ko sayo? 4 pm diba? Tapos kung sigawan mo ko parang 
ako yung may kasalanan!" bakit siya pa yung may karapatan 
manigaw? Anong problema niya? Sa pagkakaalam ko siya 
yung mali eh. 

"BAKIT HINDI MO AKO TINEXT ULIT?! HA??" 

"Tinext kita.. hindi ka sumagot.." tumingin ako sa mga mata 
niya, kitang kita na galit siya. 

"TINEXT MO KO?! BAKIT WALA AKONG NARECEIVE?! 
KUNG TINEXT MO KO MALAMANG TUTUNOG YUNG 
PHONE KO! PERO HINDI NAMAN TUMUNOG EH! KUNG 
HINDI AKO NAG REPLY 
DAPAT TINAWAGAN MO NA LANG AKO!" 

"si-sinubukan din kitang tawagan.. ka.. kaya lang.. *sniff*" 
-dooooooont cry..~ 

"KAYA LANG ANO?! BAKIT HINDI MO MASABI?! KAYA 
LANG LUMALANDI K-" 

"nakapatay phone mo eh.. *sniffsniff*" naiyak na ko sa galit. 
Ang kapal ng mukha niyang sabihan ako ng lumalandi! 

"AN-..ano.. aahh.. ehh.. oo nga pala...sorry Bianx, mali ako." 
"Sorry?" 

"Oo.. sorry., sorry talaga.." 

"Pagkatapos mo ko sigaw sigawan?! :'(Dadaanin mo lang ako 
sa sorry mo?! *sniff*" 

"Hindi ko naman sinasadya eh., nabigla lang ako.." 

"So kung palagi kang mabibigla sisigawan mo na ako? Ganun 



bay un?! *sniff* Sorry pero itigil na lang natin to." 

"Ha? anong titigil? Wag! Maagalit sila Daddy at Papa!" 

"I'M SORRY! BUT I CANT STAND YOU ANYMORE! Pagod 
na ko. Goodnight!" 

At dun nagtatapos and aming paguusap. Kasalanan ko to. 
aminado naman ako eh. Akala ko kasi ok lang sa kanya, pero 
bakit ganun? Parang ang weird ng feeling., pumasok ako ng 
kwarto ko at nag chinarge ko yung cellphone. Pag on ko.. 

4 messages 
received 

Opening. 


Sender: 

Chicken Little.0 
+639178**2520 
04:45:27 

oi kuto!u anong petcha na? sbi ko syo 4:00pm mko sunduin e, 
nsan kna b? d2 ko sa tapat ni fernando poe sr.u intayn kta 
ha.u kya blisan mo! 

Sender: 

Chicken Little.0 
+639178**2520 
07:33:02 


Tofer gutom na ko!!!!! san kna? may nangyari ba? Txtbck 





asap.. iintayin prin kta ha..u 


Sender: 

Chicken Little.U 
+639178**2520 
08:05:59 

Tofer... ngaalala na ako.. bkt nkaoff tone m? asan kna b? il 
w8 for u..u 


Sender: 

Chicken Little.U 
+639178**2520 
08:30:41 

Uy natatakot na ko dito...sna ok ka lng..ingat hau 


Nanghina ako nung nabasa ko yung mga messages niya, 
bakit parang siya pa yung nag aalala? Inintay niya parin ako. 

98 O 

"Ang tanga mo Tofer!!! Bakit mo siya sinigawan?? Kahit kelan 
wala kang pakinabang!! Teka, tinawag ko lang ba yung sarili 
ko na Tofer? Ay nako! Bwiset! Hindi na mahalaga kung sino 
ako! Kelangan mag sorry ka sa kanya.." 

Habang nasa loob ng kwarto si Bianca nagluto si Dylan ng 
hapunan, alam niyang matagal na naghintay si Bianca kaya 


hindi pa siya nakakakain. 


Hindi ko na napigilan umiyak. Nakakaasar siya! Lahat naman 
ginawa ko para sa kanya ah! Ayoko na ng ganitong feeling! 
Bakit ba ako umiiyak ng dahil lang sa kanya?? 


TOK TOK TOK 


"Knock knock!" -kapal naman ng mukha nito mag joke..- 
"sino yan?" 

"Dylan." 

"bakit?" 

"Dylan mo na, kakain na tayo ng dinner! Hahaha!" 

-tsssss. Akala mo nakakatawa.. hindi mo ko madadaan sa 
mga ganyan ganyan mo letche- 

lumabas ako ng kwarto ko at pumunta na sa may table. 

"hindi ka natawa sa joke ko?" 

"ang baduy mo e!" 

"cute nga e!" napatingin ako sa mga mata niya.. "oh bakit 
namamaga mata mo? Umiyak ka..?" -nagtaka ka pa!!! 



malamang umiyak yan sinigawan mo eh! Nahihibang ka na 
talaga noh!~ 

"o nga pala.. sorry kanina.. hindi ko naman sinasadya eh., 
nabigla lang talaga kasi ako, nagaalala ako kung baka may 
nangyari na sayo tapos makikita lang kitang kausap si Ryan., 
parang mali lang.. gets mo?" 

Napahinto si Bianca sa pagsubo ng pagkain at tumingin 
sakin. Habang ako tinuloy ko yung pagkain ko. 

"Oo gets ko.. ok lang.. wala yun.. na-nagalala ka ba talaga..? 
bakit.. nagseselos ka ba kay Ryan...?" 

Nilunok ko muna yung nasubo kong pagkain at saka nag 
salita 

"Wag ka ngang feeling. . Parang tayo." 

Bumulong si bianca 

"akala ko pa naman seryoso ka.." 

"ano?" 

"ang alat nung pagkain!!" 

hindi ako mapakali. Isip ako ng isip sa mga nangyari kanina. 

"ano kaya nangyari sa kanya.. bakit hindi niya naalala na 4 
niya ako susunduin?" umupo ako sa kama "ano kayang 
ginagawa niya at nagawa niyang kalimutan ako? Si ano 
kaya...? Hinde.. hinde. Imposible eh. Magkaiba sila ng oras.. 



pero pwede rin.." 


SINO KAYA YUNG KASAMA NIYA AT NAKALIMUTAN 
NIYANG NAG IINTAY AKO? 


Chapter 12 

Taltong araw na ang nakalipas mula nung nagaway kami, 
mula nung sinagawan niya ako, mula nung.. *sigh* 
nakalimutan niyang may nagiintay sa kanya.. 

"Anong date na ba ngayon..? Tu-twenty?!" 

ang bilis naman ng panahon! Parang kailan lang ako yung 
nag debut, tapos ngayon.. 

"BIRTHDAY Nl TOFER! Oh my God! I have to make a plan 
pero ano?? Wala akong maisip ngayon.. SUS! KELAN BA 
NAMAN KASI AKO NAGKAISIP? Pambihira!! Tatawag na 
lang ako kela Mommy para tulungan ako sa pupwede kong 
gawin.." 

pumunta ako sa may sala para kunin yung chordless tapos 
dumirecho na ako sa kwarto ko. Dinial ko yung number sa 
bahay at.. 


Voice: "Hello? 



"Hello? Mommy? Si Bianca to." 

"O hun bakit? Nagaway nanaman ba kayo?" 

-nanaman? Pano niya nalaman? Psychic ata siya.. ~ "Ha? 
hinde po hinde po! Birthday po kasi ni Dylan ngayon eh., hindi 
ko po alam kung anong gagawin ko, gusto ko po sanang i- 
celebrate kaso hindi naman po kasi ako marunong magluto 
eh. Kung pupwede pong pumunta ka ho dito tapos tulungan 
ako mag handa.." 

"O sige baby, pupunta ako dyan intayin mo ako ha? sige, bye 
love you." 

"Talaga po??? Thanks Mom!! Bye" 

Binabana namin yung phone pag bye ko. 

"ayos! Pupunta siya dito!! Anong oras na ba? 1 na? sabagay, 
dinner na lang namin se-celebrate yun!" 

May nagbukas ng pinto ng kwarto ko, si Tofer. 

"Bianx, alis lang ako ha! babalik rin ako mamaya, ok?" 

"San ka pupunta? Umuwi ka ng maaga ha! dito ka na mag 
dinner!" 

"Dinner? Bahala na." 


"Basta iintayin kita ha, magluluto ako ng dinner kaya dapat 
umuwi ka!" ang demanding. Ngumiti siya at sinabing 



"Oo na promise. Dito na po magdidinner!" sinara niya yung 
pinto at umalis. 

"San naman kaya pupunta yun? Wala naman siyang pasok.. 
sino kaya kasama nun? Ok lang kahit si ano pa, sabi naman 
niya dito siya mag didinner kaya kampante na ko." 

Dumating sila mommy dito ng mga 2:30pm tinuruan niya 
akong mag luto ng paboritong pagkain ni Tofer at nagbake rin 
siya ng cake na paborito niya. Natapos kami ng mga 6:35 
dahil napahaba pa ang kwentuhan namin. 

Pinayuhan niya ako tungkol sa ugali ni Tofer "Mabait na bata 
naman si Dylan eh, pagmay gusto yan, hindi niya ito 
pinapaalam. Ewan ko ba, medyo weird nga yan eh. Ang 
darning nagkakagusto pero wala naman naging girlfriend." 
Yan ang eksaktong sinabi ni mommy, -may gusto rin kaya 
siya sakin pero hindi niya pinapaalam? HIHIHI! Umasa pa ko! 
Kamusta naman yon?! - 

OF/ 

98 O 

"anong oras na ba? Mag 7 na ha., dinner sabi ko! Baka 
midnight snack akala niya! Matext nga!" Pagtingin ko sa 
cellphone ko, may isang message akong natanggap 

1 message 
received 


Opening... 


From: SY.U 
+639178**2025 

Gagabihin ako. Bka mgdinnr nko sa Ibas. 

"Nagpromise kang mokong ka! Bahala ka!" 

To: +639178**2025 

ToflU iintayin kta ha., khit ano mngyarLU uwi kna kgad 
pgnarecv mo na to.U 


1 message 
Received 

From: Chicken Little.U 
+639178**2520 

ToflU iintayin kta ha., khit ano mngyari..U uwi kna kgad 
pgnarecv mo to.U 

"Chicken little? Sino yun? Ah si ano.." -bakit niya papauwiin 
si dylan.. bahala siya ~ 

Delete message? 


DELETED. 

"Nins, may nag text ba?" 


"Ha? wa-wala! Tara movie tayo!" 



"Movie? Anong movie?" 


"Kahit ano, basta mamaya na tayo umuwi, ayoko pa eh, pati 
first birthday mo to na tayo.." 

"Ikaw talaga.. o sige tara, nood tayo ng movie.." -nareceive 
kaya ni Bianx yung text ko? Bakit hindi nagreply.. dati naman 
pag nag text ako kahit simpleng period lang yung sinend ko 
magrereply yun kaagad..nakakapanibago ~ 


"Happy Birthday to you., happy birthday to you., happy 
birthday happy birthday., happy birthday to you., oh Tofer, gift 
ko to sayo.. ako nagluto nyan.. diba favorite mo yang 
Menudo?" imitating Tofer "oo, favorite ko yan.. thank you 
Bianca., ikaw na talaga ang the best na manok na nakilala 
ko!" 

Ang tagal niya.. 10:02pm na.. gutom na ako.. 

"ang kapal ng mukha niya.. ang kapal kapal.. bakit mo ba ako 
ginaganito.. ang sama mo.." 

Pumunta ako sa kwarto ko,in-on ko yung radio 

"ayos yung kanta ha., we can never be more than friends..?!?! 
eh kung itapon kitang radyo ka?!" nakita ko yung organizer 
ko.. pagbukas ko, may nahulog na sulat tiningnan ko siya at 
binuksan 




"Ano kaya to.." pagtingin ko... 


"Yung ano.." 


"eto yung sulat ko sa kanya.." binasa ko iyon, gusto ko ulit 
mafeel yung pakiramdam ko habang sinusulat ko yung letter 
ko para kay Tofer. 


Dear Tofer, 

Hi! Do you still remember me? It is I, Bianca. Maybe you have 
forgotten me.. But you know what? Ever since the day I met 
you, you've changed my life in simple ways. I've always 
thought that "magic" and "sparks" only happens in fairytales, 
and that wishes and dreams are merely for children.. I guess I 
was wrong. We were young way back then when you first 
smiled at me. I felt happy when you smiled.. There was 
magic., sparks as for some. I felt that I'm like a princess in a 
fairytale that found my prince charming! I tried to stop myself 
from thinking of you, but I just can't. We got close but, one 
day you just.... ignored me. What happened? What did I do 
that made you stop from chatting with me? 

*FLASHBACK* 

Bianx_20: hi!! ang cute pareho tayo ng nickname! 

Dylan_20: hi! taga i.s manila ka rin? 



Bianx_20: yup, ikaw? 

Dylan_20: yeah, what year are you in? 

Bianx_20: grade 6, you? 

Dylan_20: same., so magkabatch pala tayo. =) 

Bianx_20: o nga eh, anong real name mo? 

Dylan_20: Lance Dy. 

Bianx_20: ahh.. 

Dylan_20: do you have a pic? 

Bianx_20: yeah, do you? 

Dylan_20: yup! u wanna trade? 

Bianx_20: ok 

After 4 hours 

Dylan_20: Miss Bianx ganda! 

Bianx_20: yes Mr. Dylan gwapo? 

Dylan_20: ang kulit mo kachat! Hehe! Lagi na akong 
magoonline para lagi kitang makachat. Ikaw rin ha! gusto mo 
rin ba akong kachat? *sigh* 

Bianx_20: ikaw nga rin eh! Hehe! oo naman! gwapo na kulit 
pa! hehe! O sige na Dylan cute, dc na ko Uy sige, inaantok na 
ko eh. Goodnight! Mwah! 

Dylan_20: O sige Bianx cute! Goodnight, sweet dreams., 
mmwah! bukas ulit ha! 


4 months., we chatted for 4 months.. I'm sorry, if I pretended 
that I do not know you that time, but I really know it was you., 
and I'm sorry for not telling you that... 


I liked you ever since...But I never told you how much you 
mean to me 'coz I fear you won't believe me, maybe you won't 



understand me. Maybe from now 'til then, I might be liking you 
still.. Anyway, I just want to let you know that I have liked you 
for almost SIX YEARS. I'm not hoping nor wishing that you'd 
feel the same way towards me... But I just hope that maybe 
one day, when you see me walking.. I just want you to look at 
me., and smile again., like the smile you did when we first 
met. Tofer, you're so special to me in ways you never see. I 
like you Tofer.. I really do. 


Love, 

Bianca 


**Over and over again I try to tell myself that we Could never 
be more than friends And all the while inside I knew it was 
real The way you make me feel.. The closer I get to you (The 
closer I get to you..) The feeling comes over me (The feeling 
comes over me) Im going closer, sweeter than gravity... The 
closer I get to you..** 


OF 

/ 98 O 


Pumunta ako sa may dining table para kuhanin yung red wine 
at pumunta sa may sala. "Naghanda pa naman din ako.. at 
may pawinewine pa akong nalalaman! Nakakainis.. ako 
nalang iinomin ng wine! Bwiset siya.. ang sama niya.." 


12 am na. "Tawagan ko na ngatong bwiset nato.." 

Calling.. 

SY. U 


+639178**2025 


Hindi alam ni Tofer na napindot niya yung "answer" 

"hel-" 


"tulog na kaya siya.." 

"sinong tulog na?" 

-boses babae..sino kaya to..~ 

"ah.... sila mommy, sabi niya kasi sakin mag didinner daw 
kami sa bahay namin." 

"ha? bakit hindi mo sinabi?!" 

"nag aya ka kasi manood ng movie eh.." 

"sira ka talaga babe! Baka mamaya magalit sakin sila tita.." 

-babe? Bakit niya tinawag na babe si tofer.. - 


"ano ka ba Nina! Ok lang noh, kilala ka naman nila eh. Ayan 
nandito na tayo." 



~OMG. Si Nina? 




binaba ko na yung tone. Ayoko na marinig pa yung mga 
paguusapan nila.. bahala siya uupakan ko na tong red wine 
na to para kahit papaano mawala yung asar ko sa kanya. 

Pagdating ni Dylan sa bahay.. 

"Bakit kaya nakapatay yung ilaw? Makapasok na nga.." 


Pagtingin ko ang darning kandila, yung dining table 
nakaayos.. 

"naghanda si Bianx para sa birthday ko.." tumingin ako sa 
sala 

At nakita si Bianca na nakahiga sa upuan. Nasa sahig na 
yung bote at may luha sa mga mata niya.. drama naman nito! 
Magising nga. 

"HOY!!!!!!!!" nagulat si Bianca at napatingin sakin na parang 
hindi ako yung nakita niya. Natulog ulit siya. Inalog alog ko ulo 
niya para magising siya. Nagising siya at sinigawan ako 

"BWISET!! ANO BANG PROBLEMA MO?!" nagulat ako kasi 
ngayon ko lang ulit siyang nakitang ganyan. 

"Bakit galit ka?!" tanong ko naman na parang wala akong 
kasalanan. 

"BWISET KA!! LAGI MO NA LANG AKONG GINAGANITO! 
MABUTI PANG MAGHIWALAY NA TAYO!!!" umiyak siya ng 
malakas na parang batang pinalo. 




"ayoko na sayo.. ayoko na sayo.. ayoko na.. pagod na ko 
sayo.. *sniff* ayoko naaa..." 

"huy ano ba problema mo..?" 

"ikaw! Ayoko na.. ang sama mo., ang sama sama mo.." 
pinghahahampas niya ako sa dibdib. 

-nakokonsensya ako.. parang kelan lang nagaway kami 
tapos naulit pa.. ~ 

"galit ako sayo.. iwan mo na ko.. *sniff* please lang.. ayoko 


nagmamakaawa siyang iwan ko na siya. Hinila ko siya 
papalapit sakin at niyakap. 

"Bianx lasing ka lang.. sorry na.." pero patuloy pa rin siyang 
umiiyak at sinasabing maghiwalay na kami. 

Halos sampung minuto ko rin siyang yakap yakap. Nung 
nahimasmasan na siya nagusap ulit kami. 

"Bianx ok ka na ba?" 

"Tofer..." 

"ano yun? Gusto mong kumain? Tara kain na tayo.." 


Hinde. 



Gusto ko na makipag hiwalay sayo.." 


"Bakit?! Dahil ba nagintay ka? Tinext kita na wag mo na ko 
intayin diba?!!" 

"Nagreply ako sa text mo na yun.." 

"nagreply ka? Wala..wala akong nareceive.. sorry. Sorry na. 
ano ba kelangan kong gawin para lang mapatawad mo?" 

-bakit ganito, nakikipaghiwalay na siya sakin.. matagal ko na 
ngang gusto mangyari yun eh, pero bakit hindi ko kayang 
mawala siya.. - 

"Sabihin mo nga sakin, bakit kelangan magsama pa tayo..?" 

"Kasi pag nawala ka.. baka hindi ko kayanin.. baka malungkot 
ako.. kasi wala ka na.. ang boring na ng buhay ko.. wala na 
akong aasarin. Wala ng manok na magiingay sa bahay na 
to.." nagsalubong yung kilay niya at tinitigan ako ng masama, 

**i've tried to tell you so many times these feelings of mine 
but it's not that easy letting you know how i love you so 

biglang napalingon si Bianca sa may radio pagrinig niya sa 
kanta.. 

completely, you complete me i've never felt this way 
completely, you complete me like words and melody., 
don't you know that we both belong baby don't you know that 
we will last forever don't you know that we both belong i knew 
it from the start we belong.. 



Pareho kaming natahimik.. pinapakinggan lang namin yung 
kanta.. ibang klase, parang ang lakas ng impact nung kanta. 
Yung lyrics yung melody.. 

hoping that someday for that hello just a simple hello and 
maybe tomorrow i'm the reason you smile and you'll make my 
day completely, you complete me i've never felt this way 
completely, you complete me like words and melody., 
don't you know that we both belong baby don't you know that 
we will last forever don't you know that we both belong i knew 
it from the start we belong., together you're my shelter in the 
pouring rain i just hope that you will see you and me we 
belong 

98 Q 

don't you know that we both belong baby don't you know that 
we will last forever don't you know that we both belong 
i knew it from the start we belong..** 

"kanta ko yan.." 

"HA?" ang gara naman nito ni Bianca! Ano daw? 

"WALANG ULITAN SA BINGI!" umupo si Bianca sa sofa, at 
tumabi ako sa kanya. Hinawakan yung dalang kamay niya at 
sinabing.. 

"Pagisipan mo muna lahat.. please? Wag ka pabigla bigla.. 
hindi ko naman sinasadya na gabi ako makauwi eh. Sorry." 


"Si Nina ba yung kasama mo kanina kaya nakalimutan mo 
yung dinner? Naghanda ako, nagpaturo akong magluto ng 
menudo, magbake ng favorite cake mo.. Per-" 

"Oo.. siya nga kasama ko, pero nagkita lang kami sa mall. 
Nagkayayaan lang manood ng sine kaya tinext kita.. wala 
siyang kasalanan. sorry na naman oh.." 

"O sige.." nilagay niya yung ulo niya sa balikat ko at ipinikit 
ang mga mata niya, habang ako? Hawak ko pa rin yung mga 
kamay niya.. 


-SANA LAGI NA LANG TAYONG GANITO... - 


Chapter 13 


August na, dalawang buwan na kaming hindi nagaaway at 
nagtatampuhan.. pero syempre hindi pa rin maiiwasan yung 
asaran. Habang kami naman ni Nina dalawang buwan na 
mag on. Dalawang buwan ko na rin niloloko si Bianca.. 

Habang nagaayos si Bianca ng gamit.. 

"Tof, wag mo na akong sunduin mamaya ha!" napatingin 
bigla ako kay Bianca. Ano daw? wag sunduin?? tama ba yung 
narinig ko? 

"Bakit naman? Gagabihin ka ba? Ok lang sakin na sunduin ka 
kahit anong oras.." napahinto siya sa ginagawa niya nung 
sinabi kong ok lang sakin kahit anong oras ko siya susunduin. 



"Talaga..?" 

"Syempre.. Joke lang!" sabay ngiting nakakaasar. 

"Akala ko pa naman din totoo bwiset." Binulong niya. Ano 
daw? tinuloy niya yung pag aayos niya ng gamit. 

"Bakit ngumunguso ka? Tss ikaw talaga oh!" 

"Tof wag mo na ko sunduin ah!" 

"O sige mag text ka nalang sakin ha!" 

"Ok" lumabas na siya ng kotse at tumakbo papunta sa 
classroom. 

"Bakit kaya hindi nagpapasundo yun.. labo." 

Pagdating ko sa classroom andun na si Ryan nagaaral. 

"RY!!H Anong ginagawa mo?? May lagnat ka ba?? 
WAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!! Himala! Nagaaral ka ata!!" 
Napatingin sakin yung mga kaklase namin dahil sa pag sigaw 
ko. Tumingin rin sakin si Ryan at sinabing 

"Engot ka ba? MAY LONG QUIZ KAYA TAYO SA MATH!" 

"ANO?!?!?!? MERON!?" 

Badtrip naman! Bobo na nga ako sa math, hindi pa ako nag 
aral!! Pano na kaya to??? binuklat ko yung notes ko para 
makapag aral, pero pabukas pa lang ako biglang 




"Ok class let's start the quiz. Keep all your notes." 

"hassle.." bulong ko 

"ok lang yan, papakopyahin kita.." bumulong rin siya 
"uy gusto ko yan!! Sige sige!" 

Pagkatapos ko sagutan yung quiz pinass ko na sa Prof, yung 
paper ko, chineckan niya sa tapat ko at nakakuha ako ng. 

"81 %! Ayos!" tapos ngumiti sa akin syung Prof, at lumabas na 
ako ng room. 

Pagtingin ko sa labas, andun si Ryan iniintay ako, nakangiti! 

"Thanks ha! kelangan ko talaga yun!" 

"ALAM KO! Utak manok ka kasi eh!" nag-beh siya sa akin at 
naglakad na kami papunta sa next class namin. 


Exam week na sa susunod na lingo. Kelangan ko na mag 
aral. Si Tofer wala naman siyang problema, halos ako lang 
ata yung pinoproblema niya eh. Kelangan makapasa ako sa 
lahat ng subjects para naman hindi na ako asarin ni Tofer na 
utak manok. Nagpapaturo ako sa kanya at siya naman 
tuturuan ako. Sorry na lang siya, wala akong maituturo sa sa 
kanya eh! Pag may mood swings naman si Tofer pupunta ako 
sa bahay ni Ryan at sa kanya mag papaturo. 


EXAM WEEK 




Nakita ko si Ryan nag lalakad papunta sa may kotse niya. 

"Ryan!!" Lumingon siya para tingnan kung sino yung 
tumatawag sa kanya. 

"Oh Bianx? San ka pupunta?" 

"Ewan.. Oo nga, san nga ba ako papunta? AH! yayayain sana 
kita pumunta sa apartment nila Carla and Mae eh, ano gusto 
mo ba?" 

"O sige tara! O sige, uwi muna tayo para mag bihis tapos 
papaalam na rin tayo kay Tofer." 

"Sige." 

Sumabay ako kay Ryan, hindi kasi ako masusundo ni Tofer 
pag exam week, kasi daw ung sched niya. Umuwi na kami sa 
bahay para magpalit. Kakadating lang rin ni Tofer galing sa 
school. 

"Tof, aalis ako ha! Bantayan mo muna yung bahay! Hehe!" 
"Kapal mo! liwan mo ko dito?" 

"Bakit?! Gusto mong sumama?!" 

"Ha., ehh.. Ayoko nga!!" 

"Alam ko! Ayaw naman talaga kitang isama eh! Boring ka 
kaya kasama!!" 

or 7 


"Ako boring?!" 


"Hindi ba?!" 

"Kapa--" nagsimula na akong maglakad papalabas ng bahay 

"Hay nako makaalis na nga wala talagang sense kausap to 
oh" at bigla kong sinalpak yung pinto 


"Tingnan mo nga naman to oh! Tumakbo pa! excited 
masyado! Anong gagawin ko magdamag dito?? Boring ba 
talaga ako? Bwiset talaga yun." 


"Hello Ryan! Nandito ako sa labas ng bahay mo! Bwiset ka 
lumabas ka na at ang mahal na ng bill ko noh!!!!" Lumabas 
kaagad si Ryan. 

"Ano tara na?" 

"Hinde mag hihintay pa tayo dito ng 5 hours." Napatingin 
sakin si Ryan na parang naguluhan "MALAMANG! KAYA 
NGA KO ANDITOEH!" 

"Ewan ko sayo! Hahaha! Ang kulit mo! Sapakin kita dyan eh!" 

Sumakay na kami sa auto niya at pinuntahan sila Carla at 
Mae sa apartment nila. Nag aya kasi si Carla uminom. 
Tomador talaga noh? kakaibang babae! Nahahawa tuloy ako! 
Eto namang si Ryan kahit ilang bote pa inumin hindi 


nalalasing! Grabe, may bahay alak na ata to eh! 


Nasa may UST na kami, 4 lang kaming nagiinuman syempre 
kahit apat lang kami masaya naman! Hindi rin maiiwasan na 
ako yung maging topic nila.. pambihira! 

"Ryan, ano na ba status nung dalawa? Lumelevel up na 
ba??" 

"Ewan ko. Wala naman nababanggit si Dylan sakin tungkol sa 
kanilang dalawa eh, puro Nin... 


puro aral aral aral!" 

"Nahiya ka pang sabihing NINA!!! Alam ko naman yung 
tungkol dun eh, matagal na! *hik*" 

"Bianx lasing ka na! uy masyado na syang madaming 
nainom.. pigilan niyo nga siya!" 

"Tama na Bianca, akin na yang bote. Baka mamaya bigla 
kang mag dive dyan eh baka akalain mo ibon ka!" 

"Alam niyo, Simula ngayon, hindi ko na siya papakialaman. 
Kung ayaw niya ako edi di wag., ayoko na pagpilitan pa sarili 
ko..*hik*" 

"Carla, Mae, dapat siguro umuwi na kami, lasing na tong si 



Bianca eh." 


"Mabuti pa nga! Sige ingat kayo ha." 

Habang palabas na ng apartment sila Ryan at Bianca 
napagusapan nila Carla at Mae yung tungkol sa relasyon ng 
kaibigan nila. 

"Mae, napansin mo ba yung titig ni Ryan kay Bianca?? 
Parang may meaning noh?" 

"Oo nga eh! Chismax nanaman tuloy to! Pero naaawa ako 
kay Bianca, biruin mo mahal na niya ata si Dylan. Ang alam 
ko crush niya lang yun eh, as in NAGAGWAPUHAN. Pero 
ngayon mukhang nag-fall na siya talaga." 

"Sayang naman si Bianx.." 

"Bakit sayang?" 

"Kasi nakasal siya kay Dylan, eh hindi naman siya gusto nun, 
pero gustong gusto ni Bianx si Dylan." 

"Oo nga noh, si Ryan gwapo.. swerte ni Bianx dun noh? ang 
bait na sa kanya, tapos mukhang gusto pa siya!" 

"Oo nga gwapo yun!!! Mukhang hindi naman trip ni Bianx yun 
eh, pati grabe nag bago talaga si Ryan para kay Bianx! San 
ka pa?!" 

Tumayo si Carla at kinuha yung mga bote para mag ligpit na. 
"Haaay. Tayo kaya, kelan tayo makakakuha ng Dylan at 



Ryan?" 


"Ako masaya na ko kay Ryan.." 

"OH MY GOD! YOU LIKE HIM TALAGA?!" 

"Oo eh, hehe! Kaya lang si Bianx gusto niya.. pero siguro 
kung magiging Bianca ako, baka magustuhan niya rin ako.." 

"O sige, maghintay ka ng six years ha?? malay mo maging 
miserable rin buhay mo! Hahaha!" 

"Loko! Basta, bahala na! hehe! Cute naman talaga siya ha!" 

"O sige! Cute na kung cute! Tama na pag mumuni muni mo 
dyan at tulungan mo ko mag ligpit nito." 

"Ang tagal naman nilang umuwi!! Dito pa ba yun matutulog? 
Gabi na ah!! Iniwan niya pa yung susi niya! Bahala siya! 

Ilolock ko na yung pinto! Tutal hindi naman siya tumawag na 
uuwi siya eh!" 

Pagdating nila Ryan sa bahay nila Bianca naabutan nila itong 
lock. Hindi na nila ginising pa si Dylan. Kaya dinala na lang ni 
Ryan si Bianca sa bahay niya. 

"Bianx dito ka muna matulog. Nakalock yung pintuan niyo eh." 

Pumunta kami sa may sofa at naupo. 

"Ryan salamat ha. ang bait mo sakin. Alam mo kung na una 
lang kitang nakilala kesa kay Tofer siguro ikaw yung gusto ko 
ngayon.." tapos ngumiti siya saakin 



-pwede ko pa bang ibalik yung panahon na hindi mo pa 
nakikilala si Dylan? Para ngayon ako yung kasama mo., para 
ako yung nag aalaga sayo.. promise hinding hindi kita 
sasaktan at paiiyakin..- 

"Ganun? Alam mo ikaw nga lang yung nag bago sakin ng 
ganito eh. Simula nung nakilala kita hindi na ko nambabae pa! 
tama si Dylan kakaibang manok ka nga!" Sabay tumawa ako. 

"Syempre! Sasapakin kita pag nambabae ka pa! Uhmm.. 
Mahal ba talaga ni Tofer si Nina?" tanong niya saakin. 

"Bakit mo naman yan natanong?" 


"Wala lang, gusto ko lang.. kasi sa tingin ko.. in love na ko sa 
kanya eh., una gusto ko lang siya.. magkaiba naman yung 
gusto sa mahal diba? yung gusto kasi para saakin.. crush 
lang.. ang gwapo niya kasi noon eh, ang gwapo niya nung 
kalbo siya.. tapos ngayon may buhok na siya..bagay pa rin.. 
parang ikaw, bagay sayo yung kalbo. Huy wag mong 
sasabihin ah! Kung hindi patay ka sakin!!" 


% 


F 

98 Q 


"Ang alam ko lang gusto niya si Nina., ewan ko! Simula kasi 
nung damating si Nina nagbago na takbo ng buhay niya. May 
babae pa nga siyang close nun sa chat eh pero iniwasan na 
niya kasi nalaman niyang mababa yung grades na nakukuha 
nung girl, at bigla rin dumating si Nina sa eksena." 

Pagharap ko kay Bianca, tulog na pala siya. Napaka seryoso 


niya nung tinanong niyang mahal na ba ni Dylan si Nina, ako 
naman hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Pero 
kelangan niyang malaman yung totoo. Nakakatuwa magisip si 
Bianca, pag gusto niya yung guy crush lang pala yun para sa 
kanya! para siyang grade school! Naglalakad na ako papunta 
sa kwarto ko ng biglang nagsalita si Bianca.. 

"Alam mo Ryan, love ko na si Tofer.." 

napahinto ako sa paglalakad at lumingon sa kanya. tama ba 
yung narinig ko? "mahal na niya si Dylan?" ibig sabihin 
goodbye Ryan? 

"oo tama narinig mo., mahal ko na siya.. mahal na mahal.." 
lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi tabi niya. 

"Akala ko tulog ka na.." 

bumangon si Bianca para mag unat. umupo ulit siya sa sofa. 

"Sorry ha., hindi ko na kasi kayang itago to sa sarili ko eh. 

Ang hirap. Masakit.." nagsisimula ng tumulo ang mga luha sa 
mga mata niya. 


"Kahit alam ko na para sa kanya wala lang yung tungkol 
samin, patuloy pa rin akong nag iintay.. six hours? eleven 
hours? eleven months., wala lang yun sakin. kakayanin ko pa 
maghintay ng higit pa dun.." humarap ako sa knya at 
pinunasan yung luha niya. 

-kung sabihin ko sayong mahal na kita.. masasaktan ka pa 
kaya? Aalagaan kita.. hindi kita pababayaan.. hinding hindi 



kita pag hihintayin Bianx.. - 

"minsan nga tinatanong ko na yung sarili ko kung tama ba 
talaga 'tong ginagawa ko eh, para kasi akong gumagawa ng 
sarili kong penitensya. Ayoko naman sabihin sa kanya yung 
tunay kong nararamdaman kasi.. baka ano.." 

huminto siya at napayuko bigla. niyakap niya yung unan at 
pinatong yung baba niya dito. 

"baka ano? Iwan ka niya..?" lalo siyang naiyak nung sinabi 
kong baka iwanan siya.. 

Tumungo lang siya, patuloy pa rin ang pagiyak niya.. 

"Oo, sa sobrang pagmamahal ko sakanya, natatakot ako na 
pag nalaman niyang mahal na mahal ko siya.. baka pag 
gising ko isang araw wala na siya sa tabi ko.." tahimik lang 
akong nakikinig sa kanya "loko ka. Hindi ko kelangan ng awa 
mo, gusto ko lang talaga malaman mo yung tunay kong 
nararamdaman. I mean gusto ko nang ilabas yung 
nararamdaman kasi masakit na eh, masyado nang masakit 
itago.. 

-Bianca, kung alam mo lang.. na sila na..- "hindi naman ako 
naaawa ha? basta pag iniwan ka niya, nandito lang ako, o 
kaya pag naghiwalay kayo, pwede ka makitira sakin. Pero..." 

"Pero ano..?" 


"Ikaw mag lilinis ng bahay!" 



"WAG NA! UUWI NA LANG AKO SA BAHAY BAHAY NILA 
DYLAN SA ALABANG! SPOILED PA KO! HMPH! hehehe!" 

"Hahaha! Ayan, pinapatawa lang kita eh, edi nakangiti ka na 
ulit!" 

"Sira ka talaga! Sige Ry, uwi na ako, baka kasi nag aalala na 
yun eh, tatawagan ko nalang siya.. thanks ha! gumaan yung 
pakiramdam ko.." 

"Sigurado ka ba? Ihahatid na kita." 

"hindi na, ako na lang magisa.. hoy. Wag mo ipagsasabi yan 
ha! I gave you my trust., keep it." 


Lumabas na ako ng bahay niya at naglakad pauwing.. 
umiiyak. 


Calling... 

SY. Cf 

+639178**2025 


"Hello..." 

"Tof, andito na ko.. pabuksan naman nung pinto oh.." 

Binabaan niya ako. Nung una akala ko hindi niya bubuksan, 
pero bumukas yung mga ilaw at binuksan niya ang pinto. 



"Kanina ka pa? Lasing ka noh?" 

"Oo, nakela Ryan lang ako, nagusap kami." 

Tumingin siya sakin 
"hindi ako lasing" 

"A-anong pinagusapan niyo?" 

"buhay may asawa." 

"ASAWA KA DYAN! Ano naman tungkol sa buhay asawa?" 

"BAKU BA ANG TANONG TANONG MO HA? MATUTULOG 
NA KO AT BORING KANG KAUSAP!" 


Chapter 14 


Ang sungit naman nun! Ano kaya yung pinagusapan nila? 
Kilala ko tong si Ryan. Hindi niya rin sasabihin sakin yun. 
Basta pag babae yung nagsabi hindi niya ipinagsasabi kahit 
kanino. Pero pag lalaki na nagkwento nako! expect mo nang 
kakalat yun! Kakaiba talag etong kaibigang kong to! Pero 
bakit kaya ganun? Ano meron sa buhay mag asawa? Eh 
halos parang hindi nga kami kasal eh, halos wala pa sa 
kalagitnaan ng "magboyfriend" 


"Ano kaya yung pinagusapan nila tungkol sa buhay asawa...? 
Bakit hindi niya sinabi sakin? baka naman.. sinabi ni Ryan 



yung samin ni Nina? Pero iba naman reaction niya kanina eh., 
parang namamaga mata.." 

or 

98 

naglakad ako papunta sa kwarto ko at nahiga sa kama. 
sinubukan kong ipikit yung mga mata ko pero may 

bumabagabag sakin. 

"bakit ba apektado ako??? ano ba yung pinagusapan nila at 
inabot sila ng madaling araw??? bakit pa kasi sila naging 
close eh., ayan tuloy wala akong alam! hindi ako nasasabihan 

ng secrets.." 

pagulong gulong ako sa kama. hindi parin ako makatulog 

"DYLAN MATULOG KA NA! WALA YUN. WALA SIYANG 

ALAM. GOODNIGHT!" 


6 days na lang at birthday ko na. magaan na yung 
pakiramdam ko, wala na akong tinatago. Alam na nila Carla at 
Mae yung tunay kong nararamdaman. Siya na lang ang 

walang alam.. 


"Bianx, alis ako ha? balik rin ako kagad." 

"O sige, ingat." Sumagot lang ako sa kanya at hindi ko siya 
tiningnan..patuloy pa rin ang pagcocomputer ko. 


"yun lang?" tumingin ako sa kanya at napansin kong medyo 

disappointed siya sa sagot ko. 

"Pag nagtatanong ako kung san ka pupunta nagagalit ka, 
tapos ngayong wala akong tinatanong nalulungkot ka!!" 
nabigla lang siya sa sinabi ko at tahimik. 

"Utak manok ka na rin noh? umamin ka na.. hindi ko 
pagkakalat.." mahina kong sinabi 

"WALA! SIGE BYE NA!" sinalpak niya yung pinto pag labas 

niya 

"ang labo talaga nun! Hari ng mga kambing! Bwiset. Mag da- 
download na nga lang ako ng mga kanta!" 

Humarap ulit ako sa laptop at tinuloy ko yung ginagawa ko. 


Mag kikita kami ni Nina, siguro panahon na para itigil na 
namin yung relasyon namin. Mali na eh. Feeling ko 
malalaman na ni Bianca lahat pag pumitik si Ryan., and hindi 
ko na ata kayang itago pa ang.. *sigh* basta yun na 

tinawagan ko si Nina sa cellphone niya.. 

"Nina, nandito ako sa may Starbucks, labas ka na." 

"Okay, wait lang." pag baba ko ng phone, nakita ko na siya. 
Pumasok siya ng kotche at humalik sa pisngi ko. 

"Nina., hindi na tayo pwede magkita.." 



"WHAT?! Bakit? Hindi mo na ba ako mahal.." 


tumingin ako sa mga mata niya at nakikita kong nasasaktan 

siya sa mga nasabi ko.. 

"Sabi mo gusto mo ko.. naalala mo pa ba nung 3rd year 
highschool tayo? Ang sabi mo sakin hindi mo ko iiwan.. hindi 
mo ko hahayaan mag isa.. pero bakit mo to ginagawa sakin 

ngayon?" 

"Hindi naman sa iiwanan kita.. pero naaawa kasi ako kay 

Bianca.." 

"Bakit ka maaawa sa kanya? Ang sabi sakin ni Jason kontrata 
lang naman daw yung kasal niyo eh., nakalimutan mo na ba 

yung pinagsamahan natin?" 

tumingin ak osa bintana. Si Jason talaga! Ang daldal. 

"Ang tagal na natin magkaibigan Dylan., hahayaan mo bang 
magkaganito tayo dahil lang sa babaeng hindi mo naman 
gusto? Magiintay ako.. iintayin ko matapos yung kontrata 
niyo.. sana natatandaan mo pa yung pangako mo nung prom 

natin.." 

Lumabas si Nina sa kotse at bumalik sa loob ng Starbucks. 


Pano na to, bukas pa naman din namin isecelebrate yung 
birthday niya.. pumunta ko kela Ryan para tulungan niya ako 
sa party bukas. Habang nagiisip tinanong niya ako tungkol 

kay Nina 



"Ano naman tungkol sa kanya?" 


"Kung alam mo na.. kayo pa." 

"Ahh.. oo kami pa eh., wag mo munang sabihin kay Bianca, 

ako na bahala dun." 

"Loko ka pare!! Ibahin mo nga si Bianca! Pano na lang pag 
nalaman niya?! Alam mo ba kung gano kasakit yun?? Kung 
ayaw mo talaga sa kanya sabihin mo habang maaga pa. 
-kung ayaw mo talaga.. ako na lang mag aalaga sa kanya.. - 
Ibang klase ka akala ko pa naman din ok na kayo ni Bianx.. 

hindi pa pala.." 

tumahimik lang ako pero patuloy pa rin siya sa pag sasalita. 

"Dylan umayos ka. Sa lahat ng nakilala kong babae, iba si 
Bianca. Alam kong isip bata yun pero hindi mo kelangan 
abusuhin yung nararamdaman niya. Pati tiyak lagot ka sak-- 
kela... kela.. kela Mae! Alam mo naman na ayaw nilang may 
masamang mangyayari sa kaibigan nila eh.." 

"Ginagawa ko na nga lahat eh, basta ako na lang bahala dun. 
Alam kong close kayo., pero sana wag mo muna tong 
sasabihin sa kanya.. hayaan mong ako na ang magsabi.. 

please?" 

"O sige.. basta sabihin mo na yun sa kanya. ASAP." 

Iniba na namin yung usapan kasi baka umitin lalo yung dugo 
nun, alam ko na sobrang close na sila at mas kilala niya si 
Bianca kesa sakin. Simple lang yung party bukas, dinner 



tapos inuman. Si mommy na raw ang bahala sa pagkain. 
Dadalhin din ni Ryan yung banda niya para tumugtog. 


6:30 pm September 17 


Nagdadatingan na yung mga tao, andito na yung banda ni 
Ryan, pati sila Carla and Mae, yung iba mga kaklase ni 
Bianca sa UP. Hindi ko kilala yung mga yun eh. 

98 


Mommy Kristy: "Dylan, tawagan mo na sila Mar, sabihin mo 

dalhin na niya dito si Bianca." 

"Yes mom." 


Calling.. 
Daddy Mar 
+63188**1703 


"Papa, pwede mo na raw ibalik dito si Bianca pero secret pa 

rin para masurprise." 


"O sige, malapit na kami." 



Pagdating nila Bianca, biglang nagsimulng tumugtog yung 

banda ni Ryan, 


** Wag kang maniwala d'yan, 'di ka n'ya mahal talaga Sayang 
lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya 

liwanan ka lang n'yan, mag-ingat ka Dagdag ka lamang sa 

milyun-milyong babae n'ya 


Akin ka na lang (akin ka na lang) lingatan ko ang puso mo 

Akin ka na lang (akin ka na lang) At wala nang hihigit pa sa 

'yo 


'Di naman ako bolero katulad ng ibang tao 

Ang totoo'y 'pag nand'yan ka, medyo nabubulol pa nga ako 

Malangis lang ang dila n'ya, 'wag kang madala 

Dahan-dahan ka lang, baka pati ika'y mabiktima (huwag 

naman sana) 


Akin ka na lang (akin ka na lang) lingatan ko ang puso mo 

Akin ka na lang (akin ka na lang) At wala nang hihigit pa sa 

'yo 


'Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na 'yan Huwag ka 
dapat sa 'kin magduda, hinding-hindi kita pababayaan 



Sira tong si Ryan ha! Pag kasabi ng 'pangit na yan' bigla 
akong tinuro! Loko talaga to!! 


Akin ka na lang (akin ka na lang) Liligaya ka sa pag-ibig ko 

Akin ka na lang (akin ka na lang) At wala nang hihigit pa sa 

'yo** 


Nagpalakpakan yung mga tao at si Bianca nila pitan si Ryan 
at nagpasalamat. Tuwang tuwa siya pagkita niya sa simpleng 
party na ginawa namin. Sa kalagitnaan ng party hinila ng 
isang kabanda ni Ryan si Bianca para makikanta sa kanila. 


"Kayo talaga! Pati ako dinadamay niyo! Bilib talaga kayo sa 
boses ko noh? hahaha! Sige mamaya na ako kakanta! Kayo 
naman!" sabay lakad niya papunta sakin. 


"Baby!!" napatingin ako sa kanya 


"Baby? Ikaw nga yun eh! Oh anong atin, baby?" 


-waaah! he called me BABY!! ~ 


"Tss.. kunwari ka pa! *giggles* thank you ha! sabi sakin nila 
Ryan na ikaw daw nag piano nito" 



"Tss. Syempre para sa baby ko diba? baka mamaya umiyak 
ka pa ng malakas kasi hindi tayo nagcelebrate, tukain mo pa 

ako!" ngumiti ako sa kanya. 


"Akala ko pa naman.. pero thank you talaga!" kiniss niya ako 
sa pisnge pagtapos bigla siyang tumakbo sa table nila Mae. 


"Nakita namin yun!! Kinikilig ako para sayo!!" 


"Ano ka ba! Halatang ginulat mo si Dylan! Tingnan mo, hindi 
pa rin gumagalaw! Nanigas ata!" 


Unti unting naguuwian na yung mga tao, si Bianca medyo 
may tama na rin. Hindi may tama sa ulo ha! medyo lasing na 
kaya lumapit sa banda nila Ryan at kinuha yung mic. 


"Eto para sa guy na sobrang special sakin." 


bumulong siya kay Ryan 


"I hope it's you" 


**Ryan: Are you real or are you a dream 



Are you true, or not what you seem 
Cause I've been here before 
Don't wanna hurt myself no more oh no 

Bianca: Someone who feels for me 
Who's constantly inlove with me 
And cares for me 
Someone who won't say goodbye 
Someone who can change my life 
I hope its you, I hope its you 

Ryan: Will you stay, or will you leave 
Shall I doubt, or shall I believe 
Cause I've been here before 
Don't wanna hurt myself no more oh no no 

Bianca: Someone who feels for me 
Who's constantly inlove with me 
And cares for me 
Someone who won't say goodbye 
Both: Someone who can change my life 
Bianca: I hope its you, I hope its you 


Ryan: How will I know 



If you're gonna be here tomorrow 
Bianca:Tell me baby how can I stay 
When there's no other way 
Ryan:But to give you my heart, my love 
Bianca:And trust you from the start 
Both:Baby don't break my heart 

Both: Someone who feels for me 
Who's constantly 
Ryan: inlove with me 
Bianca: And cares for me 
Someone who won't say goodbye 
Both: Someone who can change my life 

Both: Someone who feels for me 
Who's constantly inlove with me 
Bianca: And cares for me 
Someone who won't say goodbye 
Ryan: Someone who can change my life 
I hope its you 
Bianca: I hope its you..** 


"dun na naman SY na yan.. wala ba yan kanta para sakin? 
Ang kapal ng mukha, nakakabwiset." 



Mommy Kristy: "ang sweet naman ni Bianca! Dylan kasi.. 
maging mabait ka naman kay Bianca! Tingnan mo, pag ikaw 
nagpakabait lagi ka niyang kakantahan." 


Daddy Larry: "Tama anak! Ang ganda ganda ng boses niya 
oh. Sinasayang mo lang sa pangaasar!" 


Daddy Mar: "Kayo talaga, hayaan niyo na si Dylan." 


Nakakatakot naman tong tatlo! Biglabiglang sumusulpot, 
nakakagulat! Buti nalang hindi ako highblood! Pumasok ako 
ng bahay para kunin yung regalo ko kay Bianca pero biglang.. 

/ 98 


Calling.. 

NH<3 

+639176**1749 


"Hello?" 


"Babe, andito ko sa tapat bahay niyo. Puntahan mo ko now na." 



Pinuntahan ko siya gaya ng sabi niya. Pumasok kami sa loob ng 
kotse niya at nagusap. 


"Kakausapin ko si Bianca. Pipilitin ko siya tutal may gusto na rin 
naman daw siyang iba." 


"Wag! Ako na bahala.." 

napatingin ako sa kanya sa may labas 

"Masyado pa siyang masaya ngayon.. tingnan mo." 

"Ano kaba! Wake up! Meron na siyang ibang gusto! She doesn't like 
you anymore!! Ako yung may gusto sayo! Please... kausapin mo na 
siya.." 

"Basta ako na bahala." 


Lumabas ako ng kotse at naalala ko yung sinabi niya bago siya 
kumanta.. 



"para sa guy na sobrang special sakin.." 


bilgang nagpatakbo ng mabilis si Nina. 


"sino kaya yung guy na yun.. si SY o si Ryan? eh sino ba yung SY? si 
Ryan kaya...?" 


Natapos na ang party at eto pa rin ako, natutulala. Dapat ko pa 
bang sabihin kay Bianca yung samin ni Nina? Pano na lang kung 
makipag hiwalay siya? Ano nang gagawin ko? Bakit tuwing 
hiwalayan yung naiisip ko feeling ko malaki mawawala sakin.. 


Hindi ako makapag isip. Ngayon lang ulit ako nabagabag ng ganito. 
Hindi ko magamit yung mga "theories" ko, yung "logic" at mga 
"philosophies" ko.. 


Eto na. September 20 na, saktong sakto Monday. Kelangan act 
normal, act happy. Ayoko pati si Bianca malungkot ng dahil lang sa 
akin. 



"Saan ko kaya siya pwede dalhin? Sa E.K. para magsaya kami? 
Gusto ko medyo relaxing.. Tagaytay kaya? Tama! Dun nga! 
Pupuntahan ko na siya sa kwarto niya para makapag handa na 
kami! " 


*TOKTOKTOK* 


"Bianx, papasok ako ha?" aba walang sumasagot! Silence means 
yes. Pumasok ako kahit hindi pa siya sumasagot. 


Pagpasok ko, tulog pa si Bianx.. umupo ako sa may tabi niya sa 
kama, pinagmasdan ko siya... 


"bakit ka ba ganyan Bianx? Ang hirap tuloy.." maya maya, ginising 
ko na rin siya 


"Bianx, Bianx gising na.." 


dumilat siya at ngumiti sakin. 



"Bait ka andito? Late na ba ako?" ngmiti ako sa kanya at sinabing, 


"Oo late ka na, wag na tayong pumasok ngayon, ligo ka na. aalis 
tayo.." 


tapos tumayo na ako sa may kama niya naglakad papalabas 


"wag mo na itanong kung san tayo pupunta, basta maligo ka na, 
bilisan mo ha! ayoko mag intay ng matagal." 


sinara ko yung pinto ng kwaro niya. 


"ano na naman kaya pakulo nun? May atraso na naman ba ako? 
Yayayain akong umalis tapos hindi sasabihin kung san pupunta!! 
sira na talaga ulo nun! Teka.. baka sasabihin na niya na gusto na rin 
nya ko?? OH MY GOD!!!!!!!!!!! " bumangon ako sa kama "Eto na 
yung pinakaiintay kong part!! nako!! *giggles* maka ligo na nga!!" 


Chapter 15 




After one hour, nakaalis na rin kami sa bahay. Wala pa rin siyang 
clue kung saan kami papunta. Palipat lipat siya ng radio station, 
lahat kasi ng station puro senti ang pinapatugtog eh dapat nga 
masaya kami diba? kasi first time namin 'tong aalis ng kaming 
dalawa lang. sweet diba? Hinde. Wag kayong kiligin. Birthday niya 
kasi kaya ko to ginagawa. Eventually., mag hihiwalay din kami. 
Gusto ko kahit papaano may magagandang memories na maiiwan 
ko sa kanya. 


"89.9, maganda yung station na yun! hindi ka kasi mapakali 
kakalipat eh! " 


"alam ko! Naghahanap lang naman ako ng magandang kanta eh.." 


"Lipat mo na dun! Bilis!" 


paglipat niya bigla siyang kumanta 


"I wake up, i wash my face and go Here's another day, i'm sure I 
fight for what i love.. And my music keeps going on, My heart 



begins to beat And my music keeps going on and Makes my life 
complete Flying away... I'm flying away., iiiim flying away!" 


aba at sumasayaw pa!! ano ba tong kantang to? 


"TOF HINDI MO ALAM YAN?! ANG BADUY MO KAHIT KELANM" 


nagsalubong na lang mga kilay ko. 


"Sorry ha! hindi ko alam yan eh! Wag kang magaalala 
magreresearch na rin ako ng mga usong kanta ngayon!" iniimitate 
niya na kunwari siya yung nag guiguitar. feel na feel niya pa! 
pagbigyan! Birthday eh! 


Mga 1 pm nakarating na rin kami sa tagaytay heighlands. Buti na 
lang at member kami dun, kung hindi sa taal vista bagsak namin. Si 
Bianca nagrereklamo, ang sakit daw ng pwet niya! Hindi ko raw siya 
winarningan na sa tagaytay kami pupunta, buti daw sana kung taga 
alabang lang daw kami, at least daw dun hindi ganun katagal yung 
biyahe. Wala na kaming magagawa. Andito na kami eh! Hehehe! 



Pag park namin ng sasakyan hinila niya kaagad ako sa may buffet 
table, gutom na gutom na raw siya. Hindi daw kasi kami nag stop 
over sa kung saan mang gas station. At kahit sandwich daw hindi ko 
siya pinagbalot. Grabe, ang dami niyang nakain! Sulit na sulit sa 
kanya yung ibabayad eh! 

98 


"HOY! tumitriple na yung katawan mo oh! Easy lang!!!" 


"Hindi kaya ako nakakakain ng ganitong klaseng pagkain sa 
bahay!!" 


sabay lunok ng pagkain 


"Kung hindi maalat yung pagkain, walang lasa! Mas mabuti ng de- 
lata na lang yung kainin natin eh!" 


ang yabang naman nito! Masarap naman ako magluto ng itlog ha?? 


"Oo na oo na! Kumain ka na! at magiikot pa tayo!" 



"Magiikot pa tayo? Talaga? Sayang.. wala tayong dalang camera.. 


ikaw kasi eh!" 


"Tange! Meron! Eto oh" 


nilabas ko yung cellphone ko at pinakita ko sa kanya. 


"Tss. Ikaw talaga! Meron din naman ako oh!!" nilabas niya rin yung 
kanyang cellphone. 


Pagtapos naming kumain, nagikot ikot kami, pumunta kami sa may 
mini zoo at sumakay kami ng cable car. Dun tuwang tuwa siya, 
kitang kita sa mga mata niya na sobra sobra yung happiness na 
nararamdaman niya. Pero hindi niya lang alam na may kelangan 
akong sabihin sa kanya. 


"Bianx, may sasabihin ako sayo." Tumingin siya sakin.. may spark sa 
mga eyes niya.. 


~ano ba yan, kelangan ko pa bang sabihin to?~ 



"Tungkol san naman?" nakangiti niyang tanong "Teka, picture 
muna tayo!" Nilabas niya yung cellphone niya at hinanda sa camera 
"o game ha, 1..2..3!" tiningnan niya yung itsura 


"Ayan! Ang ganda ko! Sesend ko nga kela Carla, Mae, at Ryan!" 
tuwang tuwa naman siya masyado sa itsura niya sa pic! 


"Ayan! Na send ko na!" 


3 messages 
received 


Mae-ganda.O 

+639176**9542 


Omg! ur wth dylan!? dts nyc.. u dint go to skul jst to be wth hm 
ha!., cute nung pic.u 


Carla-ganda.O 


+639175**7584 



WOW! CONGRATS! HAHA! PAKYU WG M NA KC AWAYIN! 


Ry-unggoy.O 

+639178**9663 


Aba ayos ha! ndi nyo manlang ako sinama! hmph! tampo nko! cge, 
lovelove na muna kyo! Hehe bgay kyo.. 


"Ang bilis naman nila mag reply, haha! Atat!" 


"Oo nga eh, anyway, ano yung pag uusapan natin?" biglang 
bumukas na yung pinto ng cable car andito na pala kami sa may 
restaurant sa taas.. 


"Ahh, teka mirienda muna tayo dito.. sa loob na lang natin 
pagusapan.. baka kasi magreklamo ka na hindi kita pinapakain ng 
masarap na pagkain eh!" 



ngumiti lang siya at hinila niya ako papasok. Umupo na kami sa may 
table namin, nakaharap kami sa isa't isa. Hindi ako sigurado kung 
dapat ko pang sabihin to sa kanya, baka masira mood niya.. basta 
dadahan dahanin ko na lang.. 


"Bianca., yung paguusapan natin" tumingin siya sakin 


"Tungkol san ba? ~eto na.. O-M-G this is it!! most awaited 
moment.. *kilig*~ kanina mo pa binabanggit yan eh., importante 
ba yan? Tungkol sat -- 


"Kay Nina." 


Napatigil siya sa pag kain, tapos humarap ulit sakin 


"Ano tungkol sa kanya...? " 


"Gu.. gus..gusto ko kasi siya dati.." 



Halatang umiiwas siya ng tingin sakin.. 


"Alam ko na yun, matagal na." tapos nag smile siya sakin at 
nagpatuloy sa pagkain ng ice cream niya. 


"Alam mo na?? hindi ka galit?!" hinawakan ko yung kanang kamay 
niya. 


"Sus! Matagal na yun eh, pati kasal na rin naman tayo eh, eh ano 
rin naman kung nag propose ka sa kanya, pati yung kiss?? Wala 
lang yun. Tss." 


Nakangiti niyang sinabi. 


"Alam mo n-na nag propose ako sa kanya..? Kiss??! ~kiss?l kelan 
nangyari yung kiss??? yung nasa theater kakami!?~ *gulp* Huh?" 


"Oo! May nag sabi sakin. Kiss? Yung time na hinanap kita sa school 
pero wala ka. Kaya ako umuwi. Wag ka mag alala hindi naman ako 



nagagalit or nagseselos eh! Tagal na yun! Wala ka na bang 
sasabihin?" 


"Wa- ~yun ba yung reason kaya siya umiyak nun sa bahay???~ wala 
na.." hindi ko kayang sabihin na kami na ni Nina, na pag nareach na 
namin yung 2 years, iiwanan ko na siya at babalik na ako kay Nina. 


"Talaga? Ok. Ubusin mo na yan, mag 6 na oh!" ngumiti siya na 
parang hindi nga siya nasasaktan. 


6 o'clock pm na nung nakaalis na kami sa tagaytay, medyo na traffic 
kami pabalik. Hindi parin kami nag iimikan ni Bianca Simula nung 
nasa restaurant kami. Malamang napaisip na naman yun. Maya 
maya binuksan niya yung radio. End of the road ng Boyzllmen yung 
tugtog, mayamaya nilipat niya sa ibang station What If naman ni 
Babyface, so nilipat niya ulit Jealous naman ni Nina. 


"ano ba yan! Puro malulungkot.." 


pero tapos ng kanta ni Nina, nagulat si Bianca, nalungkot tapos 
napatingin sa may bintana. 



"gusto mo lipat ko?" alok ko sa kanya dahil mukhang nalungkot sa 
tugtog pero tumingin siya sakin ng nakangiti 

"hindi, gusto ko yung kanta, naaalala ko kasi siya sa kantang yan 
eh.." 

~sino kaya yung SIYA? ~ 

tapos humarap ulit siya sa may bintana.. may binulong.. 

/ 98 

"kanta ko kasi sayo yan eh.." 

"Bianx? Maysinasabi ka ba?" 

"Ako? Wala ha.." 


mayamaya kumanta na siya.. 



"Or maybe I'm confused when you are near me, I don't know what 
to do or I should be.. There's only one thing in my mind, that's you 
and me. I'm a little bit of crazy, I'm a little bit of a fool, I'm a little 
bit of lonely, I'm a little bit of all. Oh I need a cure, just a little bit of 
you.. And I will faaaalL" 

"Yan yung kinanta mo nung birthday mo diba?" 

umoo lang siya habang nakatingin sa may bintana.. 



"Sorry kung nagustuhan kita ng walang paalam sayo.. Hindi ko lang 


talaga mapigilan.." 


Chapter 16 


Nagpanggap na lang ako na kunwari wala akong narinig. hindi ko 
pupwedeng kalimutan si Nina. May naghihintay sakin. Pagdating 
namin sa bahay dumeretso na kami sa kanya kanya naming kwarto. 
Ayaw ko na pagusapan pa yun. Tsaka ko na lang rin ipapaalam sa 
kanya yung tungkol samin ni Nina. Paghanda na siya, at kung 
maayos na ang lahat. Sa ngayon, wag muna. 


September 24 


1st year anniversary namin bukas ni Tofer Simula nung kinasal kami 
sa school. Mag o-overnight sila Carla at Mae dito para tulungan ako 



sa piano bukas. Ang sarap talaga magkaroon ng supportive na 
friends diba? ako sobrang thankful ako sa dalawang asungot ko na 
yun! Kahit minsan nakakainis yung pagiging tanga nila ...well namin, 
pero alam niyo yun? Iba yung feeling pag sila yung kasama ko. Wala 
akong pinoproblema, tapos nadagdagan pa ng Ryan Lee na halos 
walang kamatayang ututan yung nangyayari! Solve na solve na ko! 


Nakaupo si Tofer sa sofa, malamang san pa ba? Pinuntahan ko siya 
para ipagpaalam na dito matutulog sila Carla at Mae 


"Tof, dito matutulog sila Carla and Mae, may gagawin lang kami." 


"San sila matutulog?" 


"Malamang sa kwarto ko. Pero pwede rin dun sa isang kwarto, pero 
mas masaya pag isang kwarto lang kame matutulog. Dun na lang sa 
kwarto ko!" 


"0 sige, aalis lang ako ha. late na ko sa meeting eh usapan namin 
5pm, 5 mins nalang at 5pm na. sige iwan na kita ha." 



"Ok, papunta na rin sila dito eh." Habang papalabas na siya ng 
bahay "dito ka ba mag didinner?" 


"hinde." Sabi ko na nga ba eh. Mabuti na yun. Para oorder na lang 
kami nila Mae ng pagkain. 


Nandito na sina Mae at Carla, mga 5:15pm sila nakadating dito sa 
bahay. Syempre bago namin pagusapan yung piano para bukas, 
inopen na kaagad nila yung tungkol samin. 


"Bianx, ano? Level up na ba kayo? Ano na pagba-" 


"Umamin na siya sakin tungkol sa pagpropose niya kay Nina, nasabi 
ko na rin nakita ko yung issue sa kiss." 


"KISS?!" gulat na pagkasabi ni Mae. 


"Oo, nakita ko na kiniss siya ni Nina nung hinahanap ko siya para 
sabihin yung nakuha kong resulta sa UP para mabigla siya, pero ako 
ata yung nabigla eh.." 



"Eh ano sabi niya? Anong sinabi mo?!" 


"Wala siyang sinabi, hindi nga nag sorry eh., pati bakit naman ba 
kasi siya mag sosorry.. ikaw ba naman ipakasal sa babaeng bobo 
eh, matuwa ka ba naman nun? Pati sabi ko sa kanya na ok lang yun, 
matagal nang nangyari yun eh, kaya wala nalang yun." 


"Eh gaga ka pala talaga eh! Kulang ka sa umpog! Hinde.. kulang ka 
na sa utak! Bakit mo kinunsinte yun??" 


"Carla ano ba.." 


"Hinde Mae, tama naman siya eh, pero sana naman maintindihan 
niyo na baka pag sinabi ko na iwasan niya na si Nina...." 


*sigh* 


"baka kung ano pang masabi niya na masasakit na salita sakin.. 
tama na yung nararamdaman kong hindi niya ako gusto, pero yung 
sabihin niya pa, mas masakit un.." 



"Tama na nga, mag laro na lang tayo ng patintero sa labas! Sali 
natin si Ryan, para even!" 


"0 sige tara!" 


Lumabas kami para puntahan si Ryan, sinabi namin sa kanya na 
gusto naming mag laro ng patintero, aba'y ayaw pumayag! Kunwari 
pa siya! Hindi lang pala siya marunong maglaro ng patintero! Ang 
malas naman ni Mae at kakampi niya si Ryan, yan tuloy talo sila 
palagi! Pag tapos naming mag laro, pinag usapan na namin yung 
piano ko para bukas. 


"Ryan, ano sa tingin mo? Matutuwa kaya siya? Kung ikaw yung 
susurpresahin ko ng ganun, matutuwa ka ba?" 


"Syempre! Kahit lalaki ako, matutuwa ako sa gagawin mo., kahit 
naman ata sino matutuwa eh! Basta galingan mo nalang! Ayusin 
mo, wag ka mag kalat! Baka mamaya magaway na naman kayo eh!" 



"Oo nga Bianca! Sana pag hindi niya na appreciate yung ginawa mo 
hayaan mo na lang siya, wag mo na lang pairalin yung pagiging 
manok mo!" 


"Tama Bianx! Easy lang kasi sa pagiging manok!" 


"MANOK!?! PAT I KAYO?! KANINO NIYO NA LAMAN YAN?" 
98 


"Sa kanya!" 

sabay tinuro nila si Ryan na nasa gitna nilang dalawa. 

"Ikaw ha! para kang si Tito Boy! Wala kang sinisecret kay Cristy 
Fermin at Kris Aquino!!" 

tapos nagtawanan kami. 


Hindi namin namalayan na mag lam na, kaya nag bye na samin si 
Ryan at umuwi, kaming tatlo naman pumasok na ng bahay, 



nagshower na muna sila bago matulog. Ako naman iniintay ko si 
Tofer dumating. Grabe naman yung meeting na yan! Ang tagal 
matapos! Mga 1:30am nakatulog na ko sa may sofa. 


Jason's house 


Grabe, andito pa rin ako sa bahay ni Jason, birthday niya kasi sa 29, 
Wednesday yun kaya hindi naming macelebrate kaya andito kami 
umiinom sa bahay nila. 


Jason: "Dylan pa chicks ka naman!! Teka, bakit napapadalas kayong 
magkasama ni Nina? Si Bianca asan? Bakit hindi mo sinama?" 


"Ah., wal-" 


"Wala kasing tao sa bahay nila kaya hindi sumama si Bianca. Kami 
na kasi ni Dylan." 


Jason: "ano!? Kayo na???" gulat na sagot ni Jason sa sinabi ni Nina 



"Ha? Ah.. Oo, three months na.." 


Jason: "!@#$ ka ba! Eh pano si Bianca?" bulong niya sakin 


"Ganun pa rin." 

Jason: "Hindi mo ba talaga siya kayang magustuhan?" 

"Jason akala ko ba nasa side kita? Ano yang pinagtatatanong mo?" 

Jason: "Ah. Oo naman. Joke lang yun! hehehe!" ang plastik talaga 
nito ni Jason! Alam ko naman na seryoso yung tanong niya eh! 


Mga 3 na natapos yung party. Hinatid ko si Nina sa bahay nila, 
nagkwentuhan kami saglit.. andami ko pa palang hindi alam tungkol 
sa kanya, pero siya andami niyang alam tungkol sakin.. Birthday 
niya pala ngayon. September 25. birthday niya ngayon. Niyaya niya 
ako bukas umalis, gusto niya raw masolo niya ako. Ano pa ba 
magagawa ko? Edi syempre, pumayag ako sa gusto niya.. 



Pagkauwi ko sa bahay, nakita ko si Bianca natutulog na naman sa 
sofa. Grabe talaga siya, kung san san siya nakakatulog, ano ba lahi 
nito?! May lahing aso kaya to? kung san san nakakatulog eh. 


Pero pinabayaan ko na lang siya dun. Para isipin niya na wala akong 
pakialam sa kanya. 


Chapter 17 


September 25 


"10:30 am na pala.. Umaga na! sa sofa pala ko nakatulog.. anong 
oras kaya umuwi si Tofer? Siguro late na.. hindi manlang siya 
nagabalang gisingin ako para lumipat sa ako sa kwarto.. pero teka! 
Anniversary naming ngayon!" 


Pumunta ko sa may kwarto ko, pag tingin ko tulog pa sila Mae, 
grabe mga batugan talaga! Mantika kung matulog! Lumabas na 



lang ulit ako ng kwarto para tawagan sila Mommy, pero pag labas 
ko andun na si Tofer, nakabihis. 


"Huy!! Goodmorning!!!" masaya kong bati sa kanya. 


"Gising ka na pala. Teka, aso ka ba? Bakit kung san san ka na lang 
nakakatulog?" 


"Tss. Teka, san ka pupunta? Bakit nakabihis ka?" 


"Ahh.. oo nga pala, pupunta akong mall. May bibilhin lang ako. Pati 
may meeting kami ng mga 4." 


"Mall? ~wow! Bibilhan niya kaya ako ng regalo? sweet naman pala 
siya kahit papaano eh..~ anong oras ka babalik?" 


"Pagtapos." Tapos lumabas na siya ng pinto. 


Mga 12 nagising sina Mae at Carla. Ang batugan talaga ng mag to! 
Nagluto kami at inayos na namin yung buong bahay, para pag 
dating ni Tofer handa na ang lahat. 



Nina's house 


"Nina, nandito na ko sa labas ng bahay niyo. Labas ka na!" 
Lumabas na si Nina at pumasok ng kotse. 

"Town tayo?" tanong ko sa kanya 

"hmm.. sige!" tapos humalik siya sa pisngi ko. 

"Happy Birthday Nins..." at nag drive na ako papunta ng alabang. 


Hindi ako mapakali nung mga oras na yun. Lalo na nung nasa mall 
na kami. Feeling ko may mali. May dapat akong gawin pero hindi ko 
alam kung ano. Siguro masyado lang ako nahawa sa mga kabaliwan 
ni Bianca! Wala to. tuloy pa rin kami sa pagiikot ni Nina sa mall. 


Bianx and Dylan's house 



"Bianx! Ok na ang lahat. si Dylan na lang ang kulang. Kaya ikaw 
maligo ka ha? magkuskos ka ng libag! Tagalan mo naman sa 
banyo!" 


"Sira ka ka!! Mukha baa kong libagin? Oo na po!! Uuwi na ba kayo? 
Hindi niyo man lang kami sasabayan mag dinner?" 


"Eh sira palaga yang tuktok mo eh!! Nakita mo na ba yung ayos ng 
lamesa?? Pang dalawang tao lang yun! And malamang kayong 
dalawa lang dapat yung mag celebrate. Araw niyo to noh!" 


"Oo nga pala.. oh sige! Tatawagan ko na lang kayo bukas!" 


"Uy I like that! Chismax ha!!" 


"Chismosa ka talaga ever!! Oo na, basta mag speaker na lang kayo! 
ayoko na ulit ulitin eh! " 


"0 sige, mauna na kami ni Mae. Dyan ka na lang. wag mo na kami 
hatid." 



Umalis na nga sila. 5:00 pm na, nakaligo na ako at lahat. pero wala 
pa ring Tofer. Siguro kelangan ko na siyang itext. 

/ 98 


To:+639178**2025 


Tof, uwi ka kagad ha. aftr ng miting uwi na..ok Ing? my papakta kc 
ko syo..u 


Ayun. Tinext ko na naman siya. Pag hindi siya nagreply or tumawag 
ibig sabihin hindi ko na dapat siya hintayin. 


Dylan and Nina at ATC 


"Nins, talikod ka titingnan ko buhok mo kung magulo." 


Tumalikod siya gaya ng sinabi ko.. nilabas ko yung necklace na may 
nakasabit na bilog at isinuot ko sa kanya 



"Happy birthday.." 


"aww.. thank you Dylan, laki ko tong isusuot! Promise! I love you 
Dylan.." 


"Tara na, kelangan ko na umuwi, baka kasi pumunta sila Mommy sa 
bahay eh.." 


"Oo nga pala. Ngayon yung anniversary niyo ni Bianca.." 


"Huh?25?" 


"Oo, yung time na iniwan kita sa labas nung gym., birthday ko yun 
eh.." 


*flashback* 



"Ano to..? akala ko ba...gusto mo ba siya?" 


"Wag ka magalala. Wala lang to.." 

"Kaya mo ba sinabing baka yun na yung last time na mag 
popropose ka saakin?" 

"Bakit hindi mo.. Sorry. Kelangan ko na umuwi." 

*end* 

"ahh.. sorry, hindi ko alam eh.." 

"Ok lang, tara na. baka mainip sila tita eh" 

Hinatid ko siya sa bahay nila. Pauwi na ko ng nakita kong may nag 
text sakin si Bianca.. 

From: Chicken Little.U 


+639178**2520 



Tof, uwi ka kagad ha. aftr ng miting uwi na..ok Ing? my papakta kc 
ko syo..u 


"Ano nanaman kaya ipapakita nito? Kahit kelan wrong timing siya." 


"He is so not coming home., late na naman yun for sure.. Bakit 
kelangan ako na lang lagi maghihintay? Why couldn't it be him? 
Couldn't he wait for me just once and prove to me that he is worth 
loving for.. I have been waiting here, for the Nth time. Should I let it 
pass? Must I be the one who's suffering? Is this God's plan for me., 
to be in misery? He totally forgot that it's our anniversary today., 
sabagay.. sabi nga naman niya.. kasal kasalan lang kami.." 


7:12 pm na. I'm just wasting my time. Ayoko na dito. Kelangan ko 
ng umalis. Hindi ko alam kung san ako pupunta pero kelangan ko 
na talaga umalis. 


7:30 pm ng nakadating si Dylan sa bahay. Nakita niya yung buong 
place. Ibang iba kesa sa setup ng birthday niya.. mas., maganda.. 
maayos.. ang ganda ng ambiance. 



"Eto ba yung sinasabi niyang ipapakita niya sakin.. ano nga bang 


meron ulit.." 


tiningnan ko yung cake na nasa ibabaw ng table 


"Happy Anniversary Goat... GOAT?! Sira to ha. pero ang sweet niya 
talaga. Gusto niya talaga akong surpresahin tuwing may okasyon.. 
may mga lobo pa! sira talaga to! isip bata talaga kahit kelan! pero 
good job., hindi niya ko binigo. asan na kaya siya?" 


hinanap ko siya sa loob ng bahay pero wala siya. Saan kaya siya nag 
punta? Naglasing nanaman kaya? 


"Anniversary., anniversary., san kaya siya pupunta.." 


Pinatay ko na yung mga kandila at nilagay sa ref yung mga pagkain. 
Tumakbo ako sa may kotse at umalis na ng QC. 


"Kelangan maunahan ko siya dun." 


**Tonight it's been a year 



we met each other here 


Here I am all alone 
as thoughts of you go on 

"Welcome back Bianx! Andito ka na ulit sa lugar na to., kung san 
mo siya unang nakilala at kung san kayo kinasal *sigh* kasalan." 

Naglakad lakad ako sa lugar na to kung saan ako lumaki. 

Oo. Andito ko sa school namin.. nagikot ikot ako.. nagpunta ko sa 
gradeschool kung saan ko siya unang nakita, kung san ko siya unang 
nakitang ngumiti.. 

Hear me cryin' out to you 

you said, "Never, never would I leave" 

Here's a tear from me to you 

and maybe it will make you hear me 


Pinuntahan ko rin ang school lounge., kung san ko siya 
pinagmamasdan ngumiti attumawa habang nasa malayo ako.. 
kuntento na ko kahit ganito ako palagi.. 



I loved you 

You didn't feel the same 
Though we're apart 
You're in my heart 
Give me one more chance to 
Make it real 


Nagpunta rin ako sa may music room., kung saan siya nagpropose 
kay Nina., iniisip ko kung ano yung mafifeel ko kung ako mismo 
yung nakakita pati nakarinig nun. Wag niyo na isipin pa kung anong 
mararamdaman ko nun. Masakit. Alam niyo yung tipong parang 
tinutusok yung puso niyo? Ganun. 

In a dream you are here 

You smile and hold me near 

And in my heart I'll pretend 

that you are here again 


Makakalimutan ko bang puntahan yung east wing? Kung saan ako 
nagtapat kay Tofer.. kung saan tiningnan niya lang ako at sinabing 
"ayoko sa babaeng bobo." Yung lugar kung saan biglang gumuho 
yung mundo ko... 



Hear me cryin' out to you 

You said, "Never, never would I leave" 

Here's a tear from me to you 

and maybe it will make you hear me 


At syempre.. makakalimutan ko ba itong lugar na to? yung lugar 
kung saan nangyari ang lahat? yung lugar kung nasaan ako ngayon.. 
ang gym., siguro dapat gumawa na lang kami ng vows para mas 
sincere yung wedding., pero hindi naman namin alam na ganun 
yung mangyayari, na susurpresahin nila kami.. pero infairness. Ang 
saya ko nun., kahit na sinabi niyang kasal kasalan lang yun.. *sigh* 
napapangiti parin ako everytime na naaalala ko yun.. 1 year nang 
nakalipas yung kasal kasalan na yun.. pero natutuwa pa rin ako.. 

/ 98 

I loved you 

You didn't feel the same 
Though we're apart 
You're in my heart 
Give me one more chance to 


Make it real 



Umakyat ako sa stage., nalala ko na naman yun.. parang kelan lang 
yun nangyari.. 


"Kung ikakasal ulit kami.. eto na lang ang sasabihin ko sa kanya.." 
clears throat 


"Tofer.. can you give me one more chance to make it real..? 


Chapter 18 


Sa sobrang depressed ko, hindi ko na napigilan umiyak nung time 
na yun. Nandun lang ako, nakaluhod sa gym. Sana kahit papaano 
bigyan niya ako ng halaga.. 


"bakit ka ba ganito sakin.. bakit sakin ka nagagalit.. sobrang ayaw 
mo ba sakin kaya mo ko pinagmumukhang tanga?! kasalanan ko ba 
to., kung ayaw mo naman talaga, maghiwalay na lang tayo.. habang 



naghihintay ako, lumalayo ka lalo.." sorry, hindi ko talaga mapigilan 
ang pagiyak ko. 


~ganun pala yung tingin niya.. ganun ba ako naging masama sa 
kanya? akala ko ok lang sa kanya.. give me one more chance to 
make it real..? ~ 


"Bianx!" 


"si Tofer ba yun.. hinde.. nananaginip lang ako wala siya dito." 
Lumingon ako para i-check kung siya nga talaga yun, baka isa 
nanaman ita so mga kahibangan ko. 


Grabe, hindi ako makapaniwala, nananaginip na naman ata ako! 
Pano.. 


"Pano mo., pano mo nalaman na nandito ako..?" 


papalapit siya ng papalapit sakin.. 


lumuhod siya at tiningnan ako sa mga mata 



~ang nako! baka napansin niya na umiyak ako!~ agadagad akong 
nagpunas ng mukha. 


ngumiti lang siya at sinabing.. 


"Syempre asawa kita eh. Pati dito sa lugar na to nangyari ang lahat 
diba?" 


tapos hinawakan niya ko sa balikat ko 


"Tara uwi na tayo, may binili akong bagong DVD panoorin natin.." 
tinanggal ko yung hawak niya saking balikat. 


"Sige.. umuwi ka na.. sa alabang ako matutulog ngayon.." 
napatingin siya sakin 


tinulungan niya akong tumayo 


"Sige dun na tayo tumuloy." 



"Hinde, umuwi ka na. hindi ko kayang makita ka ngayon." 


Naglakad ako papalabas ng gym 


"Ang kapal naman ng mukha niya, hindi niya pa rin alam na 
anniversary namin ngayon! tapos gusto niya pa sumama sakin sa 
alabang.. naaaaaaakkkkkoo!! nakakagigil ka!!! Titirisin na kita dyan 
eh!" 


"Nagsasalita ka na naman mag isa dyan! Tara, hahatid na kita sa 
alabang gabi na eh." 


Nagulat ako dahil nasa tabi ko na pala siya, o baka masyado lang 
malakas yung pagkasabi ko nun? 


"KABUTI KA BA?! BIGLABIGLA KANG SUMUSULPOT EH!" natawa na 
lang siya at hinawakan niya yung kamay ko tapos sabay hila 
papaunta sa may kotse. 



Umulan pala kaya niya ko biglang hinatak. Tahimik lang kami sa 
kotse, nakakabingi na nga eh, gusto ko mag salita pero pinipigilan 
ko. Gusto ko siyang tanungin ng mga oras na yun.. kung bakit hindi 
siya kagad umuwi, kung sino kasama niya, kung anong nangyari, 
kung bakit niya nakalimutan itong araw na to., pero hindi ko kaya. 


napatingin ako sa kanya 


~ok lang ba sayo na mahalin kita habang buhay? Eh kung makipag 
hiwalay ako sayo.. pipigilan mo ba ako..? ~ 


May pumipigil sakin itanong ang mga yan. Mga katanungan na pag 
sinagot niya, baka masaktan lang ako. 


~Bianca.. hindi ako galit sayo.. sana maintindihan mo yun.. 
masyado lang ako naguguluhan.. pero promise, pag maayos na ang 
lahat, ipapaalam ko sayo.. ~ 


Nandito na kami sa Alabang. Hindi ako niya kinausap buong byahe 
namin dito. Dumeretso kagad siya pag pasok ng bahay. Ako nag 
dadalawang isip kung dito na rin ako matutulog. Pero lumabas si 
Mommy at sinabing dito na rin daw ako magpalipas ng gabi. 



Pagpasok ko sa loob nasa kwarto na raw si Bianca, masama raw 
yung pakiramdam. 


Mommy Kristy: "Dylan, ano nangyari kay Bianca? Inaway mo ba? 
Aba! Sabi niya sakin ngayon daw yung anniversary niyo at 
maghahanda siya." 


"Tumawag siya dito?" 


Mommy Kristy: "Oo, hindi niya ba nasabi? Ay oo nga pala, wala sila 
Larry at Mar dito ngayon. Pumunta sila sa batangas kasi yung rest 
house natin dun inayos nila." 


"Ah ganun ba. Sige po ma puntahan ko lang si Bianca." 


Mommy Kristy: "Oh sige.." 


Papaakyat na ko ng hagdanan 



Mommy Kristy: "Dylan, alam kong labag sayo lahat ng nangyari last 
year., wala na tayong magagawa dun. Pero sana kahit papaano.. 
pahalagahan mo siya.." 

98 


~bakit niya kaya sinabi yun sakin.. may alam ba siya?~ 


Umakyat na ako pagtapos mag salita ni mommy. Pumunta ako sa 
kwarto ni Bianca. Medyo nakabukas yung pinto, sinilip ko muna 
siya kung gising pa siya.. 


"..thank you sa pagtulong sakin ha., mga 6 na siya na ka uwi.. 
masaya nga siya sa nakita niya eh., syempre kung hindi niyo ko 
tinulungan hindi mangyayari lahat ng ito.." 


bigla siyang umiyak habang may kausap siya sa telepono. 
Nagsinungaling siya, sinabi niya na nakapagcelebrate pa kami kahit 
hindi.. ganun ba talaga kahalaga ang anniversary? 


"ano ka ba! Masyado lang akong masaya kasi nakasama ko siyang 
magdinner, tapos nandito kami sa bahay nila sa Alabang.. tapos 
kausap ko pa kayo., miss ko na kayo... sana sa UST na lang ako nag 



aral, tapos dyan din ako sa apartment niyo.. siguro mas masaya 
ako.. o sige na bye na. matutulog na ko eh." 


Binaba niya yung phone at yinakap niya yung unan.. umiyak ulit 
siya. 


~bakit kelangan niya pang magsinungaling? Kakausapin ko na lang 
siya.. sasabihin ko na yung tunay kong nararamdaman.. ~ 


"Bianx?" 


Hindi siya sumagot. 


"Papasok ako ha.." 


Pagpasok ko tulog na siya. Ang gulo. Kanina umiiyak siya tapos 
ngayon tulog na. Napagod siguro siya. Pero hindi ako lumabas ng 
kwarto niya,umupo ako sa tabi niya sa kama. Pinagmamasdan ko 
siya matulog. Kahit pala sa pagtulog niya, umiiyak pa rin siya.. 



Hinawakan ko kamay niya at kinausap ko siya.. 


"Bianx, hindi ako galit sayo, at lalong lalo na hindi kita sinisise.. sa 
totoo nga gusto kitang alagaan eh. Pero naguguluhan pa ko.. sorry 
ha.." bakit ganun.. hindi pa rin tumitigil yung pagpatak ng luha niya 


"ano ba to, tulog ka na nga tapos umiiyak ka pa, eto naman ako 
kinakausap yung tulog.. pareho na tayong may diperensya.. alam 
mo masaya ako pag kasama kita, kahit na madalas tayong magtalo 
kahit mababaw yung dahilan masaya ako.. hindi ibig sabihin nun 
hindi kita gusto., sa totoo lang nalilito na ako eh., talo na ko.. pero 
Bianx.. Wag mo kong iwan ha.." 


ngumiti ako at pinunasan yung luha niya 


"silence means yes., sorry rin kung parang ang bading ko, hindi ko 
masabi sayo ng gising tong mga to., basta dadating yung time na 
makakayanan kong magsalita ng ikatutuwa mo., sige, lalabas na ko 
ha., goodnight Bianx." 


bago ako lumabas ng kwarto niya, yumuko ako.. 



at kiniss siya sa lips niya. 


Hindi alam ni Dylan na nakita siya ng mom niya. Dahil sa tuwa ng 
mom niya, kinuha niya yung cellphone niya at kinunan sila ng video. 
Sakto pa sa part kung san kiniss niya si Bianx sa lips. Tapos bigla 
siyang tumakbo dahil tumayo na si Dylan. 


Kinabukasan... 


Sa may living room nakita ni Dylan si Bianca nakaupo nakatitig sa 
cellphone niya. 


"Bianx?" tumingin lang siya kay Dylan, "wala lang.. goodmorning! 
Tara uwi na tayo?" 


"Sige mauna ka na, tinatamad pa ko gumalaw eh. Pati nakikita mo 
bang hindi pa ko naliligo? Pwede konting konsiderasyon?!" umupo 
si Dylan sa tabi niya. 



"Sungit mo naman, meron ka noh?? sorry nga pala kagabi.." 


"WALA! Tss. Ano pa ba magagawa ko? Haaay. Ang boring mo 
kausap! Walang kasense sense! Sige, pupuntahan ko na lang si 
Kris." Tumayo siya at umakyat ng kwarto "mas ok pa yun kausap 
eh!" 


nagulat si Dylan at napatingin kay Bianca. 


"Loko yun ah!" 


Pumasok si Bianca sa kwarto nila Kris para kausapin siya. 


"Kris, anong ginagawa mo?" 


"hindi mo ba nakikita? Nagbabasa ng magazine." 


"Ahh oo nga noh. Pwede ba tayong magusap?" 



"Ano ka ba?! Hindi pa ba tayo naguusap? Ate Bianca konting isip 
naman!" 


"Aba tinawag mo akong ate!! Pahug nga.. feeling ko kasi mamaya 
sasama ulit pakiramdam ko eh.." 


humarap si Kris kay Bianca. 

"Ayaw mo? Pwede ko ulit gawing Bianca." 

"HindeM Gusto ko nga yun eh! Pahug na.. hug hug hug.." hinug ni 
Bianca si Kris at pumayag naman siya. 

"May problema ka ba? May bagsak ka noh??? Lagot ka!!" 


Ngumiti lang si Bianca 


"Kris sorry ha, kung bobo ako, kung ayaw mo ko para sa kuya mo, 
kung pumayag akong pakasalan ko yung kuya mo., wag ka mag 
alala 2 years lang naman kami tatagal eh, so isang taon na lang 
maghihiwalay na kami.." 



nagulat si Kris sa mga sinasabi ni Bianca, hindi niya aakalain na 
magsosorry siya sakanya kahit wala naman dapat ika-sorry. 


"sa totoo lang nahihirapan na rin ako.. ako yung laging naghahabol, 
nagiintay, pati ako lang yung nagmamahaL" 


tahimik lang si Kris at nakikita niyang umiiyak na si Bianca. 


"Mahal ko siya eh.. Kris mahala na mahal ko siya.. *sniffsniff* hindi 
ko na alam ang gagawin ko.. sa sobrang pagmamahal ko sa kanya.. 
hindi ko na alam kung mabubuhay pa ko ng wala siya.." 

98 


"WALA KA TALAGANG KWENTAM! 



Ate., kahit bata ako, naiintindihan kita. Bakit ka pumayag na 2 years 
lang? akala ko ba gusto mo siya? Pati hindi na ako galit sayo.. nakita 
ko kasi kung pano mo siya tratuhin, kahit nung lumipat na kayo ng 
bahay hindi mo siya sinuko." 


"Thank you ha.. Pero ako yung nagsabing 2 years lang.. ayoko 
naman patagalin pa yung pagtiis niya sakin. Alam mo Kris., mahal 
na mahal ko talaga kuya mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko 
pag nawala siya sakin.. pero I know eventually he'll leave me.." 


M 


Ate.. 


English yung dulo.. buti hindi dumugo ilong mo.." 


Chapter 19 



natawa sila pareho sa sinabi ni Kris. 


"Sira, ubos na nga prepaid ko sa English eh! Halika pahug ulit.." at 
nag hug na naman sila. "wag mo to sasabihin sa kuya mo ha,secret 
na lang natin to.." nag nod si Kris. 


Mga 3:00 pm umuwi sila Bianca. Buong biyahe ulit walang 
nagsasalita. Ayan na naman yung nakakabinging katahimikan. Maya 
maya may nagtext kay Bianca 


From: Ry-unggoy.O 


Hoooooooy! Wru?? Mis na kta. A _ A Pmnta k knina sa bhay nyo pro 
wlang tao. 


To:+639178**9663 



Oi panget! Mis na rin kta.. AA , I hav kwnto! Sa alabng kme natulog ni 
goatie e. jn ako papababa a! intay mko sa tpat ng bhay mo. Owk? 

A A 


From: Ry-unggoy.O 


Owk! A _ A il w8 for u.u kahit gano ka tagaL iintayin kita..u 


"Sino katext mo?" tanong ni Dylan kay Bianca. 


"Ah, si Ryan. Hehe! Ay dun mo pala ko baba sa kanila ha!! chismax 
eh!" 


hindi sumagot si Dylan at pag dating sa village nila dun nga binaba 
ni Dylan si Bianca. 


~ano kaya paguusapan nitong dalawa..baba nga rin ako. ~ 


" RYYYYYYY MMMMM" 




pabukas na ng pinto si Dylan 


tumakbo si Bianca tapos hinug si Ryan. 


"ABA LOKO TO HAMM" sinara ulit ni Dylan yung pinto at nagpatakbo 
ng mabilis. Umalis siya ng hindi nag papaalam. 


"Uy baka nag selosM HahahaM Sira ka talaga!" 


"Pinagintay niya ko eh., binaliwala niya lahat ng ginawa ko.. Pati 
ba't naman yun mag seselos satin? May something ba? Wala 
naman diba?" 


"Sabagay.. ~mahal lang namna kita.. ~ Wag mo na nga isipin yun! 
Tara pasoktyo! Laro na langtyo ps2!" 


ngumiti si Bianca tapos hinatak niya si ryan papasok ng bahay. 



"KalohohanH! Bakit niyakap niya yun? Baka mamaya may 
something na yung dalawang yun! Bestfriend ko pa naman din si 
Ryan!! Makapag internet na nga lang!!" 


binuksan niya yung laptop at naginternet. 


"download na nga lang ng kanta, baka mamaya sabihan na naman 
akong baduy ni Bianca! Peste talaga yun!" 


Nagcheck ako ng ng friendster. Tiningnan ko yung profile ni Bianca 


Status niya.. it's complicated?! Aba! Bakit kaya hindi married 
nilagay niya?! 


About Me: 



If in this lifetime, I wont get to have you, I'll make sure that if I meet 
you in my next life I wont have to think twice on saying that "I've 
waited a lifetime to say I love you.." 


Faith in Fate... 


~faith in fate..~ 


Who I want to meet: 


SY => Tell me how you admire me. When I'm upset, hold me tight. 
PICK ME OVER all the girls you hang out with. Play with my hair. 
Pick me up, tickle me and wrestle with me. Just talk to me. Tell me 
jokes. Bring me flowers just because. Hold my hand and run. Just 
hold my hand ... let me fall asleep in your arms. Tell me I look 
beautiful. Look into my eyes and smile. Kiss me on my forehead . 
Kiss me in the rain. If you want to be with me.. TELL ME.. 


~Ayan na naman si SY!!! Ano niya ba yun?! Boyfriend? Sino ba si 
SY? Anong school nun., kilala ko ba yun? Si Ryan kaya kilala yun?!~ 



"Baka si Ryan si SY.." 


Habang nasa bahay nila ryan.. 

"Ryan, wala bang nakukwento si Tofer sayo?" 

~alam na niya kaya? Ano ng gagawin ko!!~ "ha? tungkol san 
naman?" 


"Ewan ko, tungkol sa...TALO KA! PanisM" 


"Pakyu! Ang daya mo eh!! Dinadaldal mo ko!!" 


"Tss! Ako pa madaya!? Talo ka lang eh! Kanina pa nga kita natatalo 
eh ano kayang madaya dun? Ay. Parang gusto ko mag beach., 
tumawag kasi si Papa nasa rest house daw sila nila Daddy Mar sa 
batangas eh.." 



"Ako rin!! Gusto ko rin mag beach!! Oo meron silang bahay dun, 
yung amin kasi resort eh, ano tara? Sa sembreak!! Yayain natin sila 
Carla at Mae!" 


"0 sige sige! Sasabihin ko rin yan kay Dylan baka kasi magalit pag 
hindi ko sinama, pati baka alam mo na.. mag loko!" 


"Hahaha.. ~baliw nag loloko na yun kahit kasama mo siya.~ Ang 
sama mo talaga mag isip! Sige sabihin natin.. ano ba yan!! 
September pa lang eh! Mag fa-finals pa nga lang eh!" 

98 


"oo nga noh, o sige! Tara mag simba tayo! Para naman matuwa 
sakin si Lord! At para mabiyayaan ako ng magagandang grades 
ngayong sem!" 


"0 sige. Pero baka naman masunog ka dun ha!" 


"Baka ikaw!! Makasalanan ka eh!!" 



Nagsimba kami ni Ryan sa may Ateneo. Pagtapos ng misa hinatid 
niya ako sa bahay. Si Tofer hindi ako kinausap pag dating ko, busy 
sa pag iinternet! Lumapit ako sa kanya.. 


"Kumain ka na ba? Sorry kung ngayon lang ako nakauwi. Nagsimba 
kami ni Ryan eh. Anong gusto mong ulam?" 


"Ganun ba, hindi pa ako kumakain. Kahit ano na lang lutuin mo." 


"Ha?" (nagpepretend hindi narinig) 


ii 


Kahit ano.." 


"HA?!" (again., see? basta joke dapat to.) 


"KAHI- 


"HOTDOGM!" tumingin siya sakin ng masama "Joke lang! hehe! 
Spam?" 



"Ang baduy mo!! Magluto ka na!" 


"Tss. Cute nga eh." 


Ano ba yan! Bakit naman kasi hindi siya marunong mag luto! Kung 
hindi hotdog, egg, kung hindi naman egg, bacon! Madals delata rin 
kami! Ano ba yan! Lagi kaming breakfast! Pero pag ako naman yung 
nagluluto wala daw lasa.. kung magkakalasa naman sobra sobra! 


Habang kumakain naguusap kami 


"kamusta na grades mo? Ok na naman ba?" 


"oo naman! Syempre tinutulungan ako ng aking pinaka mamahal 
na kaibigan eh!" 


napahinto ako sa pagkain at napatingin sakanya 


"Kaibigan? Sino?" 



"Si Ryan! Pati yung kaklase namin sa math yung gwapo! Ano nga ba 
pangalan nun.... *thinks* AH! Nathan!" 


Chapter 20 


Gwapo? May gwapo pa pala tong kaklase? Aba. Tumitingin pala to 
sa gwapo! Kapal ng mukha nito ha! 


"Nathan?" 


"Oo, dati hindi ako pinapansin nun eh! Pero ngayon kinukulit na 
ako, ewan ko ba!" tinuloy niya yung pagkain niya. 


"Alam ba nun na may asawa ka na?" napahinto siya sa pag nguya at 
tumingin sakin 


"Siguro, suot ko naman lagi yung-" napatingin siya sa daliri ko 



~bakit hindi niya suot yung singsing., hindi niya ba yun sinusuot..~ 


"Anong lagi mong suot?" yumuko siya at tinuloy ang pagkain. 

"Yung wedding ring. Hindi mo ba talaga sinusuot yung wedding ring 
mo..?" 

iiwasan ko yung tanong niya. baka sakaling makalimutan niya. 

"Ah yun ba... Eh ano sinasabi sayo nung Nathan?" 

"Hindi mo sinagot yung tanong ko. Nasan yung wedding ring mo?" 

ok, hindi niya nakalimutan. 

"Hindi na mahalaga yun." Tumayo siya at dinala yung pagkain niya 
sa may lababo 

"Tapos na kong kumain, ikaw na maghugas. Matutulog na ko." 



Bago pa ko makapagsalita tumakbo na siya papunta ng kwarto niya 
at sinalpak yung pinto. Hindi niya pala napapansin na hindi ko 
sinusuot yung wedding ring namin, akala ko alam niya pero hindi 
niya lang pinapansin.. mali pala ako. 


Sa totoo lang yung singsing na yun.. yun yung bilog sa necklace na 
binigay ko kay Nina. Nakakahiya naman kung babawiin ko pa. Pero 
magagalit naman sa akin si Bianca pag hindi ko nabawi yun. 


Fourth day na to Simula nung nag talo kami. Ano ba to. nabibingi na 
ko sa bahay na to. masyadong tahimik! Hindi pa rin kami 
nagkikibuan ni Bianca., bakit ba galit na galit siya ng dahil lang sa 
singsing!? Ano ba meron dun?! 


"Bianx, we need to talk." 


Tumingin lang siya sakin. 


"Why are you so mad at me?! What did I do!?" 


"Hindi mo alam?! Pwedeng paki tingnan yung daliri mo? Asan na 
yung wedding ring mo??" 



"Dahil dun nagagalit ka na?! what's so special about that ring?!" 


TELL ME I DID NOT SAY THAT! 


"What do you mean?! Mababaw ako?? That was our wedding 
ring.." yumuko siya bigla at bumulong "parang hindi mo ko 
tinetreasure.." 


"Ano? Bakit ka ba bumubulong!? Ok ok. Look, I'm sorry. Bibili na 
lang ako ng bago.. sorry talaga." 


"hinde.. wag na.. ok lang.. sige matutulog na ko." 

Pumasok na siya ng kwarto niya. As usual nagsuksok lang yun ng 
iPOD sa tenga niya. 


[this will be bianca's point of view.] 



Pagtapos nung araw na yun medyo nagpapansinan na kami. Pero 
hindi tulad nung dati na lagi ko siyang kinikulit.. October na. 
Matatapos na 2nd sem. Haay. Friday na naman. Sinabay ako ni 
Ryan sa pagpasok, unang subject namin ngayon - MATH! Badtrip. 
Bakit kasi kelangan pa ng math eh! Ayan tuloy na iistress ako! Sa 
classroom lagi kaming magkatabi ni Ryan, kaya tuloy napag 
kakamalan kaming "kami". 


Jerome: "Lovebirds! May gagawin kayo mamaya? May meeting 
tayo sa library para sa project natin ha!" 


"PAKYU ANONG LOVEBIRDS!?" 


Sabay tumawa silang lahat. 


Amy: "Sabay pa talaga kayo ha! ano ba yan! May pagnanasa pa 
naman din ako sayo Ryan, pero may Bianca ka na pala.." 


98 



tumawa ulit sila 


"Sira kayo! Asawa yan ng bestfriend ko! Manahimik nga kayo!!" 

nagulat sila at natahimik nung pagsabi ni Ryan na may asawa na ko. 
Napatingin silang lahat sakin. RYAN NAPALAKASM! 

Jerome: "May asawa ka na!?" 

"Ha!? Asawa? Ahh.. ehh.. hehe.." 


tinaas ko yung kamay ko at pinakita yung singsing 

"One year na kami nung September 25 eh., hehehe" 

Mitch: "Sino yung asawa mo?? Taga UP din ba!?" 

biglang dumating yung Prof kaya tumahimik kaming lahat 



"Ok class, ibibigay ko lang 'tong mga papers para alam niyo yung 
gagawin sa project. And by the way, yan na rin pala yung exam niyo 
for this class. Wala na bang tanong? Good. You may go." 


Hindi parin umaalis yung mga kaklase namin kasi gusto nila 
malaman kung sino yung "asawa" ko. 


Amy: "Jeezaz! May asawa ka na?! Bakit?! Nabuntis ka ba?? Bianx 
patingin na ng pic nung lalaki!" 


"Ha.. Teka." 


Kinuha ko yung cellphone ko at pinakita ko yung picture namin na 
nasa cable car kami 


"Eto siya oh.." 


Mitch and Amy: "Ang gwapo niya!" 


"Wala kaming anak. Kontrata lang yan. Wag kayong maingay ha!! 


Secret lang to!" 



Mayamaya may biglng pumasok ng classroom si Nathan. 


"Wala pa ba yung prof.? o wala ng class? Late na ba ako? Hi 
Bianca.." 


Jerome: "Wala ng class Nathan, may meeting tayo mamaya ha!" 


"0 sige, basketball lang ako ha! Sige Bianx, kita na lang tayo later 
ha!" lumabas na siya ng classroom. 


Amy: "Ayos ha! trip ka ata ni Nathan! Ang gugwapo naman ng 
nakapaligid sayo!" 


"Sapakin ko kaya yun? Pa Hi Bianx hi Bianx pa siya dyan!" 


"Uuuy! Selos si Ryan!!" tumawa kaming lahat pagsabi ko nun 


"Sumbong kaya kita kay Dylan?!" 



"Ok lang.. gwapo naman si Nathan eh., pati hindi yun seloso noh!" 


Bumulong si Ryan.. 


"Kung siya hinde..ako oo.." 


Mitch: "May sinasabi ka ba Ry?" 


"Ha?! wala, tara kain tayo ice cream!" 


"Ang weird mo! Ice cream ang aga aga! Pero sige! Libre mo kami 
ha!" 


"Mukha ka talagang libre kahit kelan! Oo na ako na manlilibre! Tara 
na groupmates!" 


Chapter 21 



Pagtapos ng 10:30-12:00 na class namin, dumeretso na kami ni 
Ryan sa library para sa meeting. Grabe. I must say na talagang 
mapagkakamalan kami ni Ryan na "lovers" isipin niyo, classmates 
kami sa halos lahat ng subjects namin.. tapos minsan siya kasabay 
ko papunta at pauwi! Pag si Dylan naman yung nag hahatid parang 
wala lang.. parang driver ko lang.. hehe! 


"HOOOY! AMY!" 


"SSHHH!" sabi ng mga tao sa library. 


Ngumiti lang ako sa kanila hehe! 


Napalakas ata sabi ko ng 'HOY AMY' 


Amy: "Si Nathan na lang iniintay natin, asan na ba kasi yun?" 


"Alam niya ba kung saan yung meeting?" 



1 message 
received 


From:+639199**6283 

BianxIU san ka?U miss na kta..U 

Jerome: "Ay bobo! Nakalimutan kong sabihin kung saan!" 

To:+9199**6283 

Hus ds? 

"Palpak ka talaga Jerome! Sige magstart na tayo para pag dating 
niya, i-explain na lang natin kung ano share niya." 

1 message 


received 



From:+639199**6283 


Nathan Dizon 

"Eto na si Nathan! Nagtext sa akin!" 

Napatingin si Ryan sakin. Nagulat ata nung sinabing ka text ko si 
Nathan. 

~ayos tong si Nathan ah!! Bilis tumactics! Baldaduhin ko kaya..~ 

To:+63919**6283 

Oi pogi!U D2 kme lib. May miting kya tyo! 


From: Nathan Dizon 



Ok, tabi tyo ha, sve mo k ng seat.U 


After 5 minutes dumating na si Nathan. Syempre tumabi siya sakin. 


So and sitting arrangement namin: 

RYAN-BIANCA-NATHAN 

Jerome-Amy--Mitch 


Habang nag mimeeting, pasimple akong tumitingin kay Nathan.. 
~Ang gwapo niya.. kahit kaka basketball niya lang ang gwapo niya 
parin. Tipong pwede na kong matunaw titigan niya lang ako. Oops. 
Im married. Sorry. ~ mayamaya, nahuli niya akong tumingin. 


Pagtapos ng meeting nagkanya kanya na kami. Wala akong 
naintindihan sa meeting namin. Jusko po! Pag Math na 
pinaguusapan natutulog bigla yung utak ko, kaya ayun. Si Ryan na 
lang raw ang gagawa nung share namin sa project, buti na lang Best 
in Math siya! Kung hindi lagot na ko nito, sang katutak na 
pangsabon ang maaabot ko kela Jerome! Alam niyo naman na nag 
mana ako sa aking pinakamamahal na Daddy! CLASS F PORLAYP! 



Si Ryan umalis na, susunduin niya pa kasi yung mom niya. Kaya 
hindi niya ako nahatid sa bahay. Kaya eto ako mag lalakad pauwi ng 
bahay.. 

Habang nag lalakad ako para sumakay ng taxi 

"MISS DYM" 

~MISS DY? Baka misis! Sino naman kaya yun..~ 

Huminto ako at tumingon sa likod ko. 

Ang gwapo niya.. para siyang.. ibang nilalang.. ang tangkad niya, 
maganda eyes niya, matangos ilong, maganda pa buhok.. 

98 

"Uy Nathan! Bakit?" 

"Wala lang. Nakita kasi kitang magisa eh. Asan si Ryan? Uwi ka na 
ba?" 



"Ha? Oo eh! Si Ryan kasi sinundo yung mom niya. Kaya hindi niya 


ako mahahatid pauwi." 

"Ganun ba? Tara! Hatid kita! Saan ka ba nakatira?" 

"Sa Loyola Grand Villa., ikaw?" 

Napatigil siya sa paglakad at humarap sakin 

GANITO EXPRESSION NIYA-> 

"You live there?? Talaga??" 

"Oo, bakit?" 

"Wala lang. Masama bang magsabi ng talaga??" 


~malapit lang kami dun., hihihi! 



"Pff. Kala ko pa naman dun ka rin! Sige tara na! kuha na tayo ng 
taxi." 


"Taxi? Hinde, dala ko naman car ng mom ko.. pero mas sweet ata 
kung mag tataxi tayo.." tapos ngumiti siya sakin 


"HINDE! Mahal taxi!! Dun na lang tayo sa car mo! Hehe!" 


Pumunta kami sa pinagparkan niya ng car. Toyota vios yung car 
niya, yun yung gusto ko na car eh., kaya lang epal gusto ni Dylan 
CRV kaya ayun. Hindi ako makatanggi! 


Pag dating naming sa bahay wala pa si Tofer. Buti na lang dala ko 
na yung susi, baka mamaya mag hintay na naman ako sa labas ng 
matagal. 


"Wow! You have a nice house. But isn't this too big for one 
person..?" 


~hala! Pano ko kaya sasabihin na dalawa kaming nakatira dito?~ 



"Pasok ka muna! Wala pa naman yung kasama ko eh.." 


"Ahh. May kasama ka pala" 

Pumasok kami ng bahay at pinaupo ko muna siya sa may sofa. 

"What do you want, juice or soda?" 

"Juice na lang." 

Pumunta ako sa may kusina para ikuha siya ng cake at juice. 

"Oh eto na." 

"Thanks. Teka, asan nga pala yung kasama mo? San siya nagaaral?" 

"Ah, hindi ko alam dun. Kung san san naman yun nagpupupunta 
eh! Sa Ateneo siya nag aaral." 



"Ahh.. mayaman pala yun eh! Atenista!" 


Maya maya tumayo siya, pumunta siya sa may piano at nakita yung 
picture namin ni Tofer. 

"Who's the guy beside you? Is he your brother?" hawak hawak niya 
yung picture frame at tinuro yung lalaki sa picture. 

"Ahh.. yan si S.Y., Dylan tawag sa kanya ng mga tao tao." 

"Ahh.. You play the piano?" 

"Oo, kaya lang hindi ko yan ginagamit pag andito yung kasama ko.." 

"Wala naman siya diba? pwede mo ba kong tugtugan?" 

"Wag naaa! nakakahiya eh.." 


"Sus! Sige na!! minsan lang eh., please?" 



~argh. Nag pacute pa siya! Nakakabwiset. Kung hindi lang siya 


gwapo eh!~ 

"Sige na nga! Isa lang ha!" 

"Uhm.. basta tumugtog ka na lang!" 

~bakit ganun? Hindi naman kami close ni Nathan pero ang gaan 
gaan ng loob ko sa kanya.. hindi ko nga kayang tugtugan si Tofer eh 
tapos siya isang please niya lang gagawin ko na? grabe ~ 

pumuwesto na ko sa may piano at siya naman nakatingin sakin. 

"Game na ha., hulaan mo to! kakanta ko sa banding huli!" 

"Yun! May kanta pa! bonus! Hehe! Game na!" 


Tumutugtog lang ako tapos hindi niya pa mahulaan. 



"I'm crazy for you, touch me once and you'll know it's true I never 
wanted anyone like this. It's all brand new. You'll feel it in my kiss, 
you'll feel it in my kiss because im crazy for you, touch me once and 
you'll know it's true I never wanted anyone like this it's all brand 
new you'll feel it in my kiss.. I'm crazy for you., crazy for you., crazy 
for you.." 


Nung tumingin ako sa kanya, nakatitig lang siya sakin tapos naka 
smile, nakakatuwa naman siya. Parang.... Sana ganun din si Tofer.. 


"Galing ko noh!? kitang kita sa mukha mo na nagalingan ka sakin!" 


"Oo nga eh, ang gusto ko kasi sa babae marunong mag piano.." 


"Oh? *giggles* edi gusto mo na ko niyan? Hahaha! " ngumiti lang 
siya sakin 


"Uy Joke lang ha!" 


"Ok lang baka nga ganun na nga. Hehe! Tugtog ka pa!" 



Maya maya, tinugtog ko naman Bakit Ngayon Ka Lang ng Freestyle. 


Hindi alam ni Bianca na nasa labas na si Dylan. 

~Sino kaya yung gumagamit ng piano? May bisita kaya si Bianca? ~ 

Pagpasok niya ng bahay.. 

"Bakit ngayon ka lang.. dumating sa buhay ko, pilit binubuksan and 
sarado ko nang puso.. ikaw ba.. ay nararapat sa akin.. 

"Bianx.." 

..at siya ba'y dapat ko nang limu-" 

~anong.. anong bakit ngayon ka lang.. 

Napatigil si Bianca sa pagtugtog ng piano at tumayo. 



"Tofer, si Nathan., siya yung sinasabi ko sayo na tumutulong sakin 
sa math." 

"Ikaw yung nasa picture diba? Ikaw yung.. kapatid ni Bianca?" 

"Kapatid?" napatingin si Dylan kay Bianca 

"Ah Nathan hindi ko siya kapatid.." 

Ginagawa ko yung hand gesture na hinde dalawang kamay pa. ok 
ok I know I'm weird. 

"Ah hindi ba? Edi mag pinsan pala kayo?" 

"Hindi rin. Bianx hindi mo pa ba nasasabi sa kanya?" 

/98 


"Hindi pa rin?" napakamot siya ng ulo "Diba siya si es- 



"Siya si Dylan." ~es...?? ~ 

"Nice meeting you pare." 

Inabot ni Nathan yung kamay niya para makipag shake hands. 

"Dylan nga pala. Nathan, right?" tapos nakipag shakehands si Tofer. 

"Magkaano ano ba kayo?" 

"Nathan... ano kasi, si Tofer.." 

"Tofer? Kala ko ba Dylan?" 

Nako baka maweirdohan samin si Nathan! Kung ano ano pa kasi 
ang tawag namin sa kanya eh. Bakit hindi na lang Dylan ang itawag 
ko sa kanya!? haay nako. 


"Tofer kasi tawag niya sakin." Sabi ni Dylan. 



"Ah ganun ba.. so mag kaano ano kayo?" 

"Si Tofer kasi ano.. ano ko siya.. 


kaibigan.." 


Chapter 22 


Napatingin sakin si Tofer ng sabihin kong kaibigan. Bakit? Sinabi 
niya rin naman yun kay Nina ha, ang sabi niya pa nga kaibigan lang 
turingan namin.. ano naman kung sabihin kong kaibigan ko lang 
siya? 


~kaibigan?! 



"Ahh. Ganun ba? Oh sige, uwi na ko.. baka hinahanap na rin ako 
samin eh." 


Habang papalabas na si Nathan sa pinto lumapit ako sa kanya 


"Nathan, gusto mo pumunta sa park? Kwentuhan muna tayo.. 
boring sa bahay eh." 


ABA! BORING NA NAMAN!? KASAMA NIYA AKO HAM 


Lumingon sakin si Nathan at ngumiti. Paglabas namin, sumakay 
kami sa kotse niya at nagpunta sa park. 


Sa park nandun lang kami sa may kotse niya, naka upo. Nag 
kukwentuhan. Ang open niya masyado! Nakaka dalawang girlfriend 
pa lang siya at yung last niya 2 years yung tagal. 


Nagbreak daw sila kasi sabi nung girl "I need time." Kawawa naman 
yun, walang relos! Bait naman kasi hindi niya niregaluhan! Ako 



naman tinatanong niya kung nagka boyfriend na raw ba ako, ang 
sabi ko? 

"Yung guy kanina, si Tofer.. sa totoo lang.." 

"Boyfriend mo?" 

"Hinde.." 

ii ii 

tumingin ako sa may bintana 

"Asawa ko.." 

Nagulat siya at napatingin sakin. 

"Asawa mo yun? Ilang taon ka na ba?!" ~ouch.. akala ko hindi na 


masasaktan ulit pero.. did I hear it right? Asawa?~ 



"Nineteen. Legal kami pero para samin kontrata lang yun, 2 years 
lang itatagal namin.." 


"Bakit? Hindi mo ba siya gusto??" 


"Gusto., gustong gusto ko nga siya eh.. *sigh* " naiyak na naman 
ako. Sa tuwing si Tofer ang pinaguusapan hindi ko mapigilan ang 
hindi umiyak. "kaya lang siya.. hindi niya ako gusto.." 


Hinawakan niya ang kamay ko at pinunasan niya ang mga luha ko. 


"Wag kang magalala andito naman ako eh, pwede naman siguro 
tayong maging magkaibigan diba? ~kaibigan.. sinong niloko mo? 
Halos magmukha ka ng stalker kakahabol sa kanya eh~ pati yung 
Ryan, sa tingin ko gusto ka nun!" 


ngumiti lang ako sa kanya 


"Ano ka ba! Mag bestfriend si Ryan pati si Tofer noh! Wala lang 


yun, siguro na dala lang ng sobrang pagiging close namin yun!" 



"Ganun ba? Pero lagi kayong magkasama eh, mas mapagkakamalan 
ko pa kayong mag boyfriend!" 


~so hindi niya gusto si Ryan? Pero kasal ka parin.. legal pa! how am 
I suppose to deal with it., should I just let you go?~ 


"Ewan ko sayo! Kung sinasapak kaya kita dyan! Gagawan mo pa 
kami ng issue! Nako! Pag ikaw nag loko tapos gumawa ng issue, ako 
unang bubugbog sayo! Susunod si Ryan!" 


"Opo boss! Tara na nga hatid na kita sainyo at baka hinahanap ka 
na ng asawa mo!" 


"Wala ngang pakialam sakin yun eh. Sige, maglilinis pa kasi kami ng 
bahay eh, baka mamaya sermonan na naman ako!" 


~kahit na kontrata lang yon., basta kasal kayo., hindi parin kita 
kayang kalimutan.. halos nagpursige ako para lang makapag aral sa 
UP dahil sayo..Simula nung makita pa lang kitang nag lalakad sa 
may village niyo.. pero kelangan kalimutan na kita.. hindi ko man 
lang masabi na gusto kita.. ~ 



Hinatid ulit ako ni Nathan sa bahay. Lumabas si Tofer para 
salubungin ako 


"Oh bakit umalis na si Satan?" 


Satan ba sinabi ko? Oh baka nabingi lang si Tofer? Ano kaya 
problema nito.. :-\insecure lagi pag gwapo na kasama ko! Akala ko 
ba wala naman siyang pakialam sakin. 


"HUY! Asan na si Satan?" 


"Anong Satan?! NATHAN!" 


"Nathan ba? Kala ko Satan. Bakit umalis na siya?" 


tingnan mo to! yung itsura niya parang nangaasar talaga na seryoso 
na ewan! argh! 



"Uhh.. iisipin ko ha? uhhmm.. kasi.. KELANGAN NA NIYANG 
UMUWI?" 


"Bakit ang sungit mo!?" 


Pumasok na ko ng bahay, binuksan ko yung laptop at in-on ko rin 
yung speaker. Nagpatugtog ako ng mga bagong download na kanta. 
Pumasok na rin sa loob si Tofer. 


"3 o'clock na! maglinis na tayo ng bahay!" 


"Sige, pagtapos kumain tayo sa labas!" 


"Hmm... sige! Libre mo?" 


"Hinde. Ikaw syempre yung manlilibre!" 


"Bahala ka! KKB na lang tayo!!" 


8 



Lumapit siya sakin at kinurot yung pisngi ko 


"Kuripot talaga baby ko! Pakiss nga ko baby!" 

Papalapit na ng papalapit yung mukha niya sa pisngi ko.. OMG 
SERYOSO SIYA SA KISS!! 

"WAAAAAAHM!" 

sinigawan ko siya heeheehee! 

"Tsss.. baby., pakiss.. sapak gusto mo? maglinis ka na nga lang!!" 

Maya maya may kakaibang tugtog sa playlist ko 

"Zhi pa wo zi ji hui ai shang ni / Ye xu you tian hui qing bu zi jin / 
Xiang nian zhi rang zi ji ku le zi ji / Ai shang ni shi wo qing fei de yi!!" 



Napatigil siya sa pagwawalis ng floor at napatingin sakin. Ano 
kayang masama kung kunwari naggigitara ko gamit yung walis? 
Nakakanagnga lang niya akong pinapanood. 


nung una ganito itsura nita -> tapos naging -> 

"What the?! You know that song?! Ikaw pala yung baduy eh!" 

"Huh?! You don't know that song!? LIKE HELLO?!?! Sobrang sikat 
kaya yan nung 4th year highschool tayo!" 

"Yung kanta?!" 

"Meteor Garden yung palabas! Kadiri ka! I can't believe hindi mo 
napanood yun!" 

"Tss. Ewan ko sayo! Kalokohan!" 

"Whatever. BADUY ka lang eh! Hindi mo kasi napanood! Belat!" 



tapos nilabas ko yung dila ko. gets niyo? :p ganyan haha 


~Meteor Garden? Maganda ba yun? Narinig ko na rin kay Jason yun 
eh., akala ko naman puro super powers yung palabas na yun! ~ 


"HAHA TOFER BADUUUUYYY!!! Wo ming baiii wo yao de aii wey ba 
wo chong huwayay shang yi gaw shay hay ji dong zai ni huali 
huwaayiiyay.. ni yao de ayyy" 


"TAMA NAM 00 NA BADUY NA KOI! BADUY NA KO!" 


Medyo napatagal yung paglinis namin ng bahay. Pano naman kasi 
hinarot ko pa si Tofer! Akalain mo ba naman na hindi niya pa 
napapanood yung meteor garden?! Aba! Sumikat ata yung F4 dito 
sa Pinas! Mukha pa naman din siyang Taiwanese! Kawawa talaga 
yun! 


"Bianx 5:30 pm na! maligo ka na para makakain na tayo!" 


After 15 minutes lumabas si Bianca sa banyo 



"Bilis mo naman maligo!" 


"Kanina pa ko sa banyo eh, mga 30 minutes na. maligo ka na! 
bilisan mo ha!!" 


"Ibig sabihin yung nagsasalita ako wala ka?!!? " 


"Parang ganun na nga.. hehe!" 


Mga 6:15 ng natapos sila pareho sa pag aayos. Nagpunta sila sa 
Dencios, Katipunan. Nang nakarating na sila dun lahat ok na, naka 
upo na sila magoorder na lang. 


NH<3 

+639176**1749 


Calling.. 



~putik buti na lang naka silent ako!~ "Teka lang Bianca ha. mag c-cr 
lang ako." 

"o sige.. bilisan mo ha!" nag smile lang siya sakin 

Nagmadali ako papunta sa CR. 

"Hello Nina?" 

"Nasan ka? Pupuntahan kita dyan. Usaptayo.." 

"Wag. Mag kita na lang tayo sa bahay ni Ryan." 

"0 sige. Pupunta na ko dun." 

~ano kaya sasabihin niya sakin.. dapat ko ba sabihin kay Bianca 
to..~ 

Bumalik na ko sa table namin ni Bianca. 

"Tof anong gusto mo?" 


"Bianx..." 



"Bakit? May problema ka ba? Bakit parang natetense ka??" 

M ii 


"Natatae ka ba?" 

Mahina niyang sinabi 

"Hinde ah! Yung kaklase ko kasi tumawag! Nakalimutan kong may 
meeting pala kami.." 

"Anong piano mo?" 

"Ewan ko nga eh., kanina pa raw kasi sila naghihintay sakin." 

~ayosto. kasinungalingan ulit..~ 

"Tara puntahan natin sila! Baka mamaya ikaw pa sisihin nila pag 


bumagsak kayo eh.." 



"Hindi naman. Sakin kasi sila nakasalalay. Mababagrade nila sa 
subject na yun eh. Ganito na lang, hindi ko dadalhin yung kotse. 
Intayin mo na lang ako dito. Saglit lang naman yun eh, pati malapit 
lang yung condo nung classmate ko dito. So yun." 


"Bakit hindi mo na lang dalhin yung kotse?!" 


"Wag na. pag natagalan ako ikaw na mag drive! Yung license mo 
nasa loob ng kotse. Mag ingat ka na lang.. okay? Alis na ko ha!!" 


Tumayo ako at tumakbo palabas 


"Meeting na naman.. lagi na lang silang may meeting! Ano ba yan! 
Pa ti tuloy dinner naming napapawi eh., badtrip talaga! WAITER!" 


Umorder lang ako ng iced tea. lintayin ko siya.. 


Ryan's house 



Nagtaxi ako papunta kela Ryan. 


Sa tapat ng bahay ni Ryan, nakita ko silang magkausap. Bumaba ako 
sa taxi at tinawag si Nina. 


"Dylan!" 


"Ry, ok lang ba kung sa loob kami mag usap?" 


"Sige, pasok kayo. Dito na lang ako sa labas.." 


"Thanks ha.." tumingin ako kay Nina "Nina mauna ka nang 
pumasok. May sasabihin lang ako kay Ryan." 


"Sige.." naglakad siya papasok ng bahay. 


"Dylan! nababaliw ka na ba?!!?! Akala ko ba aayusin mo na to?!" 




"Inaayos ko na nga eh., alam na ni Bianca. Ang hindi niya na lang 
alam ay kami na." 


"Nababaliw ka na talaga noh? Habang tumatagal mas lalo siyang 
masasaktan! Hindi mo pa rin ba alam!?" 


imaginin niyo na lang yung itsura ni Ryan ngayon, galit siya na 
medyo naiirita na ewan! ang gulo, kumukunot yung noo! haha 

/9 

/ 98 


"Alam na ano??" 


"SI BIANCA! NA MAHA- ~Bianca:"subukan mong lang sabihin kay 
Tofer yung mga sinabi ko sayo dati, magkakalimutan tayo!" 
LAGOT!~ NA.." 


"Na ano? Ano ba ang hindi ko alam!? ~ano tungkol kay Bianca?~ 


Ano ba yun?" 



"NAWAG MOSIYANG PAPAIYAKIN! KUNG HINDI ILALAYO KO NA 


SIYA SAYO!" 


Chapter 23 


llalayo ni Ryan si Bianca sakin? Tama ba yung narinig ko? 


"Mamamaya na tayo mag usap. Si Nina nag hihintay." 


Tumalikod na ko sa kanya at nagsisimula ng pumasok 


"Dylan, sorry., nabigla lang ako." 


Tinaas ko lang yung kamay ko habang nakatalikod. Iniwan ko na 
siya sa labas. Pumasok ako sa loob ng bahay niya. Tumingin sakin 
Nina, ngumiti ako at umupo sa tabi niya. 


"Finally! 30 mins.. Ang tagal niyo mag usap ha! Galit ba si Ryan?" 



Pano hindi tatagal? eh Puro after 5 mins! 

"Hindi, nagulat lang siya. Ano ba yung paguusapan natin?" 


Ryan's Point of Veiw 

Si Dylan at Nina nandito sa bahay. Maguusap daw sila.. ano kaya 
pag uusapan nila? tungkol sa "relasyon" nila? o baka naman kay 
Bianca? Eto na pala si Dylan, naka.. taxi?! 

"Dylan" bati ko sa kanya. 

"Ry, ok lang ba kung sa loob kami mag usap?" 


Hay nako Lance Kristofer Dy! may magagawa pa ba ako?! andito 
kayo eh. 



"Sige, pasok kayo. Dito na lang ako sa labas.." Sabi ko. Ayokong 
marinig paguusapan nila. Baka alam niyo na. Tungkol kay Bianca, 
ako pa masaktan para sa kanya. 


"Thanks ha.." sabi niya sakin. Humarap siya kay Nina at may 
nagsalita. "Nina mauna ka nang pumasok. May sasabihin lang ako 
kay Ryan." 


"Sige.." tumalikod at pumasok na si Nina sa loob. Paguusapan? 
Tungkol Saan? Makikiusap na wag sabihin kay Bianca? Ok lang ba 
siya?! He's cheating!! Actually matagal na eh. Kinunsinte ko naman. 


"Dylan! nababaliw ka na ba?!!?! Akala ko ba aayusin mo na to?!" 
hindi ko napigilan bibig ko. Syempre gusto siya ni Bianca eh, ako 
naman gusto si Bianca. Ano ieexpect mong sasabihin ko? Diba? 


"Inaayos ko na nga eh., alam na ni Bianca. Ang hindi niya na lang 
alam ay kami na." Alam na ni Bianca? Na alin? Na kay Nina siyang 
unag nag propose??! NASABI NA NIYA YUN KAY DYLAN?! 


"Nababaliw ka na talaga noh? Habang tumatagal mas lalo siyang 
masasaktan! Hindi mo pa rin ba alam!?" 




"Alam na ano?? " nagmamaang maangan na sagot niya! 


"SI BIANCA! NAMAHA- 

'Bianca:"subukan mong lang sabihin kay Tofer yung mga sinabi ko 
sayo dati, magkakalimutan tayo!"' Pumasok sa isip ko yung sinabi ni 
Bianca sakin dati. PANO NATO!! nasimulan ko na!! think Ryan 
think!!! 


"Na ano? Ano ba ang hindi ko alam!? Ano ba yun?" Siguro iniisip na 
ni Dylan yung mga dapat kong sabihin. OMG! pano na to!? 


Dylan's expression --> Ryan's expression —> 


"NA WAG MO SIYANG PAPAIYAKIN! KUNG HINDI ILALAYO KO NA 
SIYA SAYO!" 


HINDI YAN YUNG DAPAT KONG SASABIHINU Sorry Dylan., hindi 
naman talaga yan yung dapat kong sasabihin eh.. Sorry talaga.. 


-end of POV- 



Bianca's POV 


Restaurant 


8:48 pm na at wala parin si Dylan. 

"Asan na kaya yun.. sabi niya sandali lang daw ha., gutom na gutom 
na ko.." 

Papalapit na yung waiter 

"Ma'am may o-orderin na po ba kayo?" 

"Mag babayad na ko, mukhang hindi na sisipot yung kasama ko eh. 
Sorry." 


"Ok ma'am I'll just get your bill." 



Nilapag ko na lang yung phplOO at umalis na. 


In the car 


"Nako ikaw Lance Kristofer Fuentes DyM! Humanda ka sakin!! 
Ipagluluto mo ko ng masarap na pagkain pag uwi mo! Gutom na 
gutom na ko noh.." 


Stinart ko na yung kotse at inatras para makauwi na ko. LORD HELP 
ME! 


Nang makapasok ako sa village namin nilamig ako bigla. 


"Minumulto ata ako.. o baka natetense lang ako.. bakit kaya.. daan 
na nga lang muna ko kela Ryan... baka sakaling may pagkain siyang 
masarap dun!" 


Ng nakarating ako sa bahay ni Ryan nakita ko siya na nakaupo sa 
labas ng bahay niya. 



~si Bianca ba yun? Kaya pala nakataxi si Dylan kanina kasi si Bianx 


may dala..~ 


~0h bakit pumasok si Ryan sa loob? Hindi niya ba ko nakita? Oh 
baka akala niya si Tofer ako..~ 


Stinop ko yung kotse at lumabas.. 


~bakit parang ang lungkot niya? May problema kaya siya? Nako 
nasa loob pa sila Dylan., sasabihin ko kaya.. wag na. bahala na 
siyang ang makakita.~ 


Nakita ko siyang kumanan. Ibig sabihin nag puntasiya sa kusina. 


Pumasok ako sa bahay niya tapos nakita ko si Ryan na nakatayo 
lang may hawak na basong tubig. 


~Bakit andito si Bianx..~ 


"Ryaaan.." 



"Oh bakit? May problema ka..?" 

98 

Tumungo lang ako at niyakap ko siya ng mahigpit.. 

"Kuya Ryan., gutom na gutom na ko.." 

~teka! Bakit niya ko hinug? Hindi niya ba nakita si Dylan??~ 

"Bakit nakabukas yung tv., nanonood ka ba?" 

"Bianx.." 

Dahan dahan kong tinanggal ko yung pagyakap ko kay Ryan dahil 
narinig ko na may tumawag nd pangalan ko. 


Pag lingon ko.. si Dylan , katabi si Nina. Nakangiti si Nina na parang 
iniisip niya na 



'nakakahiya ka may asawa ka na pero tingnan mo kilos mo.' 


Chapter 24 


Humarap ulit ako kay Ryan. Hinawakan ko yung kamay niya at 
inalog alog. 


"Kuya.. ipagluto mo na ko.. ang sakit na ng sikmura ko.. gusto mo 
bang mamatay baby sis mo?" nag pout ako. 


"Anong kuya! Magkaage lang tayo eh!" 


"May ka pinanganak! Mas matanda ka parin. Ayaw mo ko pag luto? 
GUTOM NAME!!!" 


~hindi pa siya kumakain? Anong ginawa niya sa restaurant? Inintay 
ako?? Bakit kelangan niyang gawin un.. ~ 



~God. Look at her. So pathetic. Sa harap pa talaga ni Dylan! two- 
timer. Why does she have to do that stuff infront of Dylan? Loser.~ 


"Oo na tara na, pag luluto na kita.. pasalamat ka magaling akong 
magluto.." 


"MANANGM! PALUTO NAMAN FOOD! MAY PULUBI TAYO!" 


"Ha!! akala ko ikaw magluluto?? PULUBI PALA HAM" siniko ko siya 
bigla. 


Inakbayan niya ako at pumunta kami sa may kusina. 


Living room 



"Nina, I think you should go now.." 

"Basta yung pinagusapan natin ha.. Bye.." 

Kiniss ako ni Nina sa pisnge at umalis na siya. 


Kitchen 

Habang nagluluto si manang nasa may dining table lang kami. 
Tahimik. 

"Ry, kanina pa ba sila nandito?" 

"Ha? hindi, kakadating lang nila nung dumating ka.. hinatid lang 
Nina si Dylan." 

"Ahh.. ganun ba." 


"Teka, san ka ba gating at gutom na gutom ka?" 



"Sa Dencios." 


"HA?! ANG TINDI MO! DENCIOS TAPOS NAGUGUTOM KA PA?!" 


Tumawa si Ryan. 


"Uminom lang ako ng iced tea dun at umupo. Wala lang.. chill., 
hehe! Iba na trip ko eh.. Alam mo naman ako, COOL." 


Manang: "Eto na ho ser yung pagkain, mam kain na po kayo." 

"Salamat po." 

"Bianx, tawagin mo na si Dylan, baka hindi pa yun kumakain eh." 

"Manang, diba magkakampi tayo? Tawagin mo naman si Goatie sa 
may sala oh.." 


Ngumiti lang si manang at pumunta sa sala para tawagin si Dylan. 



Mayamaya pumunta na si Tofer sa may kusina para kumain. 

Ang tahimik namin.. puro nagkikiskisang palato, kutsara at tinidor 
lang ang maririnig niyo. 

"Ry, san mo balak pumunta sa sem break?" 

"Ahh oo nga pala. Malapit na sem break. Sa beach.." 


"Beach? Bakit dun? Sure ka?" 


"Oo, nag piano na nga kami nila Bianca eh. Hindi p ba niya nasasabi 
sayo yun?" humarap sakin si Ryan "Hindi mo pa sinasabi yung 
piano? 


Umiling lang ako. 


Napahinto si Dylan sa pagkain 


"Ka-kayo nag piano nun..?" 



"Oo, ako si Ryan, Mae and Carla., pupunta kami ng beach sa 
sembreak. Kahit na hindi beach yun ok lang! You know., chill.." 


"Ah.." 


Mayamaya may binulong si Dylan 

"Hindi ba nila ako isasama.." 

"Ah oo nga pala Dylan, sama ka. Kahit magsama ka ng mga 2 na 
kaibigan ok lang. dun na lang tayo sa resort naming" 

~ay narinig hihihi ~ 


Nauna akong natapos kumain, pumunta kagad ako sa sala para 
manood ng tv. Habang sila Ryan at Tofer kumakain pa rin. Ano kaya 
nangyayari dun? Bakit ang tagal nila? 



Chapter 25 


Dylan's Point of View 


Tapos na kumain si Bianca, sinadya kong bagalan kumain para 
makausap ko si Ryan, at sa tingin ko ganun din ginagawa ni Ryan. 
Ayun, narinig ko na binuksan ni Bianca yung tv. Pwede na kaming 
mag usap ni Ryan. 


"Ryan., ano sinabi sayo ni Bianca?" 


"Wala naman.. tinanong lang niya kung kanina pa kayo ni Nina 
dito.." napatingin ako sa kanya "Wag kang mag alala, hindi pa 
naman ako pipitik eh." Sabay kindat. 


"Ryan, wag ka mag alala.. alam kong close kayong dalawa, at 
sobrang napalapit na siya sayo.. sasabihin ko talaga sakanya ang 
totoo pag maayos na.." 



"Naniniwala naman ako sayo eh., tara puntahan na natin siya.. ay 
hinde. Umuwi na pala kayong dalawa. Mag usap kayo ng 
masinsinan!" tapos tinapik niya ako sa likod 


Sabay kaming pumunta ni Ryan sa may sala, tumabi ako kay Bianca 
pero hindi niya pa rin ako pinapansin. 


"Bianx, uwi na tayo.." 


"Tara n-- 

"Ryan, dito ako matutulog ngayon ha!" 

"ANO?!" duet pa kami ni Ryan 

"San ka matutulog dito?! Sa kwarto ko??" loko tong si Ryan ah, 
gusto ata makatikim ng batok nito eh! 



"Wag ka ngang managinip ng gising! Diba tatlo rin naman kwarto 


dito? Edi dun ako sa isang kwarto! Hehe!" 


"Gusto mo ba talagang matulog dito?" tanong ko sa kanya 
98 


"Yup! Gusto ko mag DVD marathon eh., malungkot pag walang 
kasama manood.. kaya Ryan, dito ako matutulog at sasamahan mo 
akong manood! Ok lang naman yun sayo diba Tofer?" NO. NO. NO. 
FINAL. Sabihin mo. 


"Ahh.. Oo ok lang.. 


Ryan, ok lang ba kung magsleepover kami dito?" 


"ANONG SABI MO?!" sabay nilang sinabi. 


"Oh easy lang.. magkakatabi lang tayo sinisigawan niyo pa ko." 



Tumingin ako kay Bianca 


"Sabi mo gusto mo dito matulog diba? Tapos mag DVD marathon?" 


"Mm-mm" 


Tumingin naman ako kay Ryan 


"Ok lang ba sayo kung dito kami matutulog ngayon?" 


"O-oo naman." Sagot ni Ryan. 


"Yun naman pala eh, tara Bianca, kumuha na tayo ng damit sa 
bahay. Intayin mo kami Ryan ha, at ayusin mo na rin yung isang 
kwarto, ok? Balik kagad kami." 


Hinawakan ko kagad yung kamay ni Bianca at dali daling hinila 
papunta sa kotse. Halatang gulat pa rin siya dahil sinabi kong 



kasama akong makikisleepover kela Ryan. Parang sleepover lang 
eh, nung bata kami nag sisleepover din naman ako kela Ryan., 
ganun din si Ryan. 


"Bianx ako na lang ang baba, intayin mo na lang ako dito sa kotse, 
ako na kukuha ng mga gamit natin ha?" 


"Sana iniwan mo na lang ako kela Ryan, pag iintayin mo lang pala 
ako dito eh! Bakit mo pa ko sinama?!" 


Bakit ko nga ba siya sinama? 


tumingin ako sa kanya 


"Gusto kasi kitang kasama. Gusto ko tuwing papauwi ako ng bahay 
nakikita kita, pero mas ok kung katabi kita. Gusto ko pag nasa loob 
tayo ng bahay ikaw ang nasa sa tabi ko, kahit na hindi kita katabi.. 
basta't alam kong kasama kita sa loob ng bahay. Kasi tuwing wala 
ka, parang ang empty ng bahay. Parang may kulang sa bahay. May 
kulang sakin." 



"Ha..? ulitin mo nga yung sinabi mo.." 


Chapter 26 

Hindi niya sinagot yung tanong ko. Bumaba lang siya ng kotse at 
nung isasara niya na yung pinto bigla siyang tumingin sakin. 

Ngumiti siya bigla. 

"Hindi mo narinig? Sorry., pero hindi ko na maalala yung mga sinabi 
ko eh.." 


Sinara niya bigla yung pinto at tumuloy na sa loob ng bahay. 


"Gusto kasi kitang kasama. Gusto ko tuwing papauwi ako ng bahay 
nakikita kita, pero mas ok kung katabi kita. Gusto ko pag nasa loob 
tayo ng bahay ikaw ang nasa sa tabi ko, kahit na hindi kita katabi.. 
basta't alam kong kasama kita sa loob ng bahay. Kasi tuwing wala 
ka, parang ang empty ng bahay. Parang may kulang sa bahay. May 
kulang sakin..." 



Namemorize ko kaagad yung mga sinabi niya. 


Totoo kaya to? Seryoso kasi mukha niya nung sinabi niya ang mga 
to eh. Baka naman joke lang yan? Hinde.. impusible eh. Ang tindi 
naman ng joke niya.. PERO AMINADO KO! KINIKILIG AKO NGAYON 
heehee!! kamusta naman yon!! gusto niya raw ako sa tabi niya.. 
gusto niya rin kaya ako? LORD, ETO NA BA YUNG 20%?? (see 
chapter 5 2nd part para alam niyo yung 20% hehe :p) 


Nakita ko na siyang lumabas ng pinto. Pinadlock na niya yung gate 
May hawak siyang dalawang bag at unan.. 


"OH MY GOD! YUNG UNAN KO BAYUN!?" 


Binuksan ni Tofer yung pinto sa likod ng sasakyan at nilagay yung 
mga gamit namin. Mayamaya binigay niya sakin yung unan ko.. 


"Pano mo nalaman na.." 



"Nakikita ko kasing lagi mong yakap yan. Kahit nanonood ka lang ng 
tv dala mo pa rin yan. Pati nakikita ko pag pumapasok ako sa 
kwarto mo, yan yung nasa may mukha mo. Kaya yun." 


"Pu-pumapasok ka sa kwarto ko??" 


"Oo. Bakit?" 


"Anong anong bakit?? Dapat sayo ko itatanong yun eh, BAKIT KA 
PUMAPASOK SA KWARTO KO PAG TULOG AKO?" 


Ngumiti lang siya.. tapos stinart niya na ang kotse. 


"Wala lang. Pinagmamasdan lang kita matulog. 0 kaya pag gusto 
kitang makita." 


"..." gusto ko mag smile., as in SMIIIILLLEEE pero baka mapansin 
niyang kinikilig ako.. nakakahiya. ang pride! 


Wala pang 5 mins nakela Ryan na ulit kami. 



Kukunin ko na sana yung bag ko pero pinigilan ako ni Tofer. 


"Ako na mag bubuhat ng mga yan. Dalhin mo na lang yang unan 
mo." 


Ngumiti lang siya sakin. 


Ryan's POV 


Dito matutulog sila Dylan ngayon.. Ano nang gagawin ko?? 
Kakayanin ko ba? Makikita ko lang silang magkasama dito. wala 
eh! Ikaw kasi Ryan tatanga tanga ka! Ayan tuloy! 


Nako. Naririnig ko na yung kotse nila. Andito na sila! 


May nagbukas ng gate at mayamaya bumukas yung pinto. 



"Ryan!!! Nood na tayo ng DVD bilis!!" 


Si Bianca. May yakap yakap na unan. 

"Sige, what do you wanna watch?" 

Maya maya pumasok na si Dylan may dalang dalawang bag. 

"Hmm... kahit ano! Basta gusto ko nakakatakot!" 

Nakaupo na kaming tatlo, syempre magkatabi si Dylan at Bianca sa 
sofa, ako nasa pang isahan lang. 

/ 98 


Sigaw ng sigaw si Bianca, sabi niya gusto niya ng nakakatakot! Kaya 
SHUTTER yung pinanood namin. 


Mayamaya sobrang magkatabi na si Bianx at Dylan. 


"AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!! TOFER!!!!!!!" 





OUCH. Nakayakap lang naman si Bianx kay Dylan. 


Natapos na rin yung palabas. At ayaw na manood ni Bianca ng DVD, 
kasi madaling araw na raw. 


"Dun ako matutulog sa kwarto mo Ryan! Wala akong kasama sa 
isang kwarto eh.." 


Napatingin si Dylan kay Bianca. 


"Hindi pwede. listorbohin mo pa si Ryan eh. Sino ba kasing nagsabi 
sayo na nakakatakot panoorin natin? Wala ka naman pala eh." 


Sabi ni Dylan kay Bianca. Bianca ok lang sa kwarto ko ikaw 
matulog.. 


"Eeehhh.. natatakot ako eh., baka hindi ako makatulog.." aww.. ang 
cute ni Bianx.. nag pout siya.. parang puppy face aww.. cute cute! 



"Tss. Oh sige, sasamahan na kita matulog sa tutulugan mo. Tara 


na.. 


M 


Hinawakan ni Dylan yung kamay ni Bianca at dumeretso na sa 
kwartong tutulugan nila. SILANG DALAWA SA IISANG KWARTO. 
GREAT. 


Chapter 27 


Seryoso ba tong si Tofer??? Ano na ba nangyayari dito?? nababaliw 
na ata siya eh., baka namna ginayuma ni manang? Teka! Kung 
ginayuma yan, edi dapat kay manang yan nagkakaganyan! Labo. 


Sa loob ng kwarto iisang kama lang ang meron. Tapos isang single 
na sofa sa may gilid. 


Inunahan ko na si Tofer. Humiga kagad ako sa kama para hindi ako 
yung matutulog sa sofa o kaya sa lapag. Ang lamig kaya! Kanina pa 
pala binuksan ni Ryan yung aircon! 



"Bakit ka biglang tumalon?" 


"Wala lang.. gusto ko ng mahiga eh., san ka matutulog?" 

"Ha? ako? Ahh... sa.." 

Tumingin tingin si Tofer sa loob ng kwarto at mamaya maya, nakita 
niya yung sofa. 

"Dun na lang" tinuro niya yung sofa 

"Sigurado ka? Ang hirap kaya matulog ng naka upo.." 

"Sa bagay.. edi sa sahig na lang ako.." 

Umupo na siya sa sahig. Kumuha ng unan at nilapag ito. 


"Huy, ano ka ba! Malamig kaya yung sahig.." 



"Oo nga noh. Sige dun na lang talaga ako sa sofa.." 


ii ii 


Tumayo na siya. 


~tawagin mo pangalan ko.. tawagin mo pangalan ko.. please please 
please..~ 


Habang papunta na siya dun sa sofa hinawakan ko ang kamay niya. 


"Tofer, ma..ma..ma-malaki naman yung kama eh., tabi na lang 
tayo.. kung gusto mo.." 


AYUN!!!!!! WOOHOOM 


Agad agad siyang humiga sa kama. Nag kamali ata ako. Sakto lang 
sa dalawang tao yung kama. 




Hindi ako makatulog, ang weird ng pakiramdam. Katabi ko siya sa 
iisang kama. First time to., maya maya gumalaw yung kama. Alam 
kong si Tofer yun. 


"Tof.. gising ka pa..?" 


"Mm-hmm.. Hindi ka rin ba makatulog?" 


"O-oo eh.. Bakit hindi ka makatulog?" tinanong ko pa siya! 
Malamang kasi may katabi siyang manok! 


"Naiisip ko kasing katabi kita eh., parang I find it weird., kasi sa 
bahay magkahiwalay naman tayo ng kwarto.. pero dito, magkatabi 
na tayo.. ikaw? May iniisip ka ba?" Oo nga naman.. ang weird 
talaga.. sa bahay magkahiwalay kami ng kwarto eh.. 


"Ha? iniisip? Hinde, naalala ko kasi yung palabas.. natatakot kasi 
ako eh, baka kasi pag gising ko wala ka na sa tabi ko mamaya, tapos 
baka mamaya iba na yung katabi ko.. ala- 



Bigla siyang humarap sakin at niyakap niya ako. 


"Lapit ka ng konti sakin.." 


niyakap niya ako.. seriously, ano ba talagang nakain niya? May sakit 
kaya siya.. 


"To-tofer.." 


Hinila niya yung braso ko para lumapit yung katawan ko sa katawan 
niya. 


"Ayan, harap ka sakin tapos yakapin mo rin ako. Bilis." 


Ginawa ko yung sinabi niya. 


"Bianxtingin ka sakin sa mata." 



Ginawa ko ulit yung sinabi niya. Ayos to ha. Isang sabihan lang niya 
sunod naman ako! Ganito ko ba talaga siya kagusto? Teka, mali. 
Ganito ba talaga katindi yung pagmamahal ko sa kanya? 


"Wag natin babaguhin yung posisyon natin hanggang mag umaga 
ok? Hayaan na lang natin na ganito tayo.. Wag ka na matakot.. ako 
naman kasama mo eh..ok?" 


Nag nod lang ako. 


Tama siya. Siya naman kasama ko eh.. Ipinikit ko na yung mga mata 
ko.. makakatulog ako ng mahimbing kasi alam kong si Tofer ang 
katabi ko. Si Tofer. 


Chapter 28 


Ryan's POV 



Magkasama sila sa iisang kwarto.. hinde.. hinde.. walang masamang 
nangyayari.. hinde.. mali.. hindi pwede.. 


"HINDI PWEDE!" 


Ano ba to. nababaliw na ako! Bakit naman kasi ganun yung 
panaginip ko?? Impusibleng magkatabi sila sa iisang kama! 
Malamang isa sakanila matutulog sa sahig.. 


"Oo. Tama yun." 


Magaaway lang sila sa iisang kama. Tama tama. Matutulog na ulit 
ako. Wala akong dapat ipagalala. 


-end of POV- 
98 


Dylan's POV 



Nakatulog na si Bianca. Pangatlong beses ko pa lang siya nakitang 
matulog ng malapitan.. nakayakap pa rin siya sakin.. bakitganito? 


Parang ang saya ko kasi kasama ko siya sa iisang kwarto.. Pag si 
Nina naman kasama ko sa mall, masaya rin ako. Pero iba ata tong 
happiness na nafifeel ko eh., dahil ba kasi katabi ko siya? 0 baka 
naman kasi nakahug siya sakin.. 


Ewan ko.. basta iba lang yung feeling ko. Feeling ko gusto ko na 
lang matulog kami habang buhay ng ganito pwesto namin. 


Kung parati lang kaming ganito.. 


Hinawakan ko yung isang kamay ni Bianca at niyakap siya ng 
mahigpit 


"Lord, ayoko ng magising." 


-end of Dylan's POV 



Kinabukasan. 


Bianca's POV 

Bakit ganito, parang may katabi ako sa kama.. 

*yawn* 

Untiunti kong dinilat ang mga mata ko.. 

OH MY GOD!! Bakit ko siya katabi?? Pati.. ganito yung posisyon 
namin Simula kagabi?? Akala ko panaginip lang.. 

"Tofer.. gising ka na.." 

Mayamaya gumalaw siya.. unti unti niyang binuksan yung mga 
mata niya.. 



Ngumiti siya sakin tapos niyakap ako ng mahigpit at pumikit ulit. 
Seryoso, ok lang ba siya? Alam niya bang ako si Bianca? 


"Tofer gising na.. 8 na oh!" 

Inalog alog ko siya, baka sakaling marealize niya na ako yung katabi 
niya. Si Bianca. 

"Anooo.." binuksan niya ulit yung mga mata niya 

"Yung ya-yak- arm mo kasi nakapatong pa sakin.. babangon na sana 
ako.." 


"Mamaya ka na bumangon, tulog ulit tayo.. maaga pa eh., late na 
ako nakatulog kasi iniintay kitang makatulog.. mga 9 na tayo 
gumising.. please..?" he pouted, aww.. cute.. 


Hinawakan niya yung kamay ko at ipinikit niya ang mga mata niya. 
Iniintay niya akong makatulog? Talaga lang ha! At kelan pa niya 
kong inintay makatulog? Eh halos pag sa nasa bahay kami, 



tinutulugan niya lang ako o kaya iniiwan basta basta sa salang 
tulog! Ginugoosebumps tuloy ako sa mga nangyayari.. pero to tell 
you honestly.. I feel., happy. Not because he's beside me., holding 
my hand and embracing me., but because of his attitude towards 
me.. OK FINE, let me it. I feel happy because he's beside me, 
holding my hand and embracing me.. 


"Ang gwapo mo talaga.. ewan ko, ang dami naman mas gwapo kesa 
sayo pero ikaw parin ang pinipili ko.. gusto mo na rin kaya ako? Eh., 
mahal mo na kaya ako..?" 


Pinagmamasdan ko lang siya.. after 10 sec. nag smile siya.. 


I closed my eyes and placed my other hand on his chest., i fell 
asleep. 


"Lord., if you're real., please don't let this feeling end.." 


Chapter 29 



9:30 am na kami nagising, si Ryan nakita ko sa sala, nanonood ng 
tv. Mukhang ang sama ng gising kaya nagpaalam na lang kami ni 
Tofer para umuwi. Tumango lang sya kaya umalis na lang kami. 


Pag dating namin ni Tofer sa bahay umupo kagad ako sa sofa, si 
Tofer naman pumasok ng kwarto niya. 


"Ano kaya nangyari dun., he's being nica and all., sign ba yun Lord?" 


Dylan's POV 


Pag dating namin sa bahay pumasok kagad ako sa kwaro ko. Hindi 
ako makapaniwala sa mga nasabi ko kay Bianca kagabi. 


Nasabi ko talaga yung mga dapat ko sabihin matagal na panahon 
na.. Dahil kaya sa napag usapan namin ni Nina kagabi? Oh dahil 
gusto ko talagang sabihin yung mga yun dahil gusto ko siya..? 


♦FLASHBACK* 



"Ano ba yung paguusapan natin? Hindi ba pwedeng sa text na 
lang?" 

"Hinde.. Dylan.." 

"Ano ba yun?" 

"I need a break., cool-off na muna tayo.." 


Okaaay. Kelangan ba akong matuwa kasi wala na akong 
masasaktan? 0 magalit kasi cool-off kami? 


"0 sige. Ikaw naman masusunod eh. I will respect your decision." 


FINALLY. 


"Pero I have conditions. Kelangan magkikita pa rin tayo, hindi ka 
pwede makipag date, hindi ka pwede magkagusto sa iba." 



Now, cool-off ba talaga kami? 0 ganun lang talaga gusto niya? 
Friends with benefits. 


"Kala ko ba cool-off? Bakit may mga conditions? Parang ginagawa 
mo akong panakip butas niyan eh." 


"Fine! You can date, but just make sure you wont fall for tht 
person. If aalis ka, you have to tell me where you're going and kung 
sino kasama mo." 


Kakaiba naman talaga oh. 


"Yun lang ba? Bahala na. 0 sige. Babalikan ko pa si Bianca." 


"Mamaya ka na umalis.. gusto kitang makasama ngayon.." 


end of flashback 


Tapos dun na dumating si Bianca. Feeling ko sinaksak ko siya kagabi 
sa nakita niya. Dapat ko bang ipaalam kay Bianx to? hinde.. tsaka 
na.. aalis naman kami eh. Tama. Hindi muna ngayon. 



Lunch na.. ang awkward., haharapin ko siya. Nahihiya ako. 


"Ang gwapo mo talaga.. ewan ko, ang dami naman mas gwapo kesa 
sayo pero ikaw parin ang pinipili ko.. gusto mo na rin kaya ako? Eh., 
mahal mo na kaya ako..?" 

98 


Hindi ko makalimutan yan.. 

"Bianx kung alam mo lang kung gano ko inintay na mahug ka.." 

Lumabas na ako ng kwarto, nakita ko siya sa may sofa, nakaupo 
tapos nakapikit.. nakahug sa may pillow niya.. tahimik lang siya.. 

"Bianx?" 


ii 


ii 


"Bianca.." 



"yet I fell hard for your imperfections.." 


M 


ii 


"I still believe in ever after with you.." 


Ok. Gets ko na. Naka iPOD siya. Kaya pala hindi niya ko naririnig 
eh.. 


"I still believe in ever after with you..?" 


Umupo ako sa tabi niya. Idinilat na niya yung mga mata niya tapos 
tumingin lang sakin.. wala siyang reaction. Hahaha! Awkward! Ok 
lang yan, pareho lang tayo.. 


"Ano yang pinapakinggan mo? Maganda? Parinig ako.." 


"Oo maganda. Bagay satin- PAKINGGAN MO NALANG! HEHE!" Aba 
narinig niya ko! daga talaga! 



Binigay niya sakin yung iPOD at sinuksok sa tenga ko yung 
headphones ano ba yan! Narinig ko na yung 'bagay satin' na sinabi 
mo. Wag ka na mahiya haha!. 


"EVER AFTER TITLE??" 


"Ano ba! Wag mo nga ko sigawan! Magkatabi lang tayo eh!!!" 


"ANO?!?!? HINDI KITA MARINIGU" 


Tinanggal niya yung left headphone sa tenga ko 


"SABI KO WAG mo KO SIGAWAN! HINDI AKO BINGE!!!!" Jusko po!! 
Sigawan daw ba ako! Ganun ba kalakas yung sinabi ko kanina? 


"Sorry na baby., papakinggan ko lang ha?" 


"..." Nilagay ko ulit sa tenga ko yung headphone, medyo hininaan 
ko na, baka mapasigaw ako ng di oras ulit eh. 




Habang pinapakinggan ko yung kanta, naka titig lang siya sakin. 
Siguro akala niya natutulog ako, kahit nakapikit ako.. nafifeel ko 
yung mga titig niya sakin. 


"Tofer.. alam mo.. I.. *sigh*" 


"..." I heard my name., but I didn't move. Nakapikit pa rin ako. 
Nagpepretend na tulog.. 


"SaRangHae.. Tofer.." Dinilat ko yung mga mata ko, humarap ako sa 
kanya tapos ngumiti.. 


"I know I look so hot and gorgeous., but stop staring. It's rude to 
stare you know." Nagblush siya tapos tinanggal niya yung titig niya 
sakin. 


"Na-narinig mo?" Nagstustutter siya habang nagsasalita. 


"SaRangHae? Minumura mo ba ko? Ano ibig sabihin nun?" I 
seriously don't know the meaning. 



"Thank god.. I thought I was busted." She whispered. 


"Ano ba ibigsabihin nun?" 


"Uhh... it means., it means.. 'You're ugly'" UGLY?! PANGET?! Aba!!! 


"LOKO KA HA!!! SINABIHAN MO KO NG PANGET!!" 


"OoM SARANGHAEMM SARANGHAE TOFER!! Gusto mo ipagsigawan 
ko pa sa labas!? HahaM" May gana pa siyang tumawa! Nakakaasar 
naman! Akala ko ba gwapo ko? Sabi niya kagabi gwapo ko! Tapos 
ngayon sinasabihan niya ko ng panget.. 


Tumayo ako ng upuan at tiningnan ko siya.. "SARANGHAE 
BIANCA!!!!! SARANGHAE SARANGHAE SARANGHAE!!!!!" 


Tawa lang siya ng tawa! Nabaliw na ata to! Bahala nga siya! Hindi 
ako mag luluto! 





"Seryoso ka? Ano nga ulit???" 


"SARANGHAE BIANCA! Bakit.. mali ba? Tama naman diba?" ngumiti 
siya sakin. 


"Talaga?" Weird. What's with saranghae?! 


"Oo.. Saranghae! Hmpf! Ikaw magluto! Bye! Dyan ka na!" 


Umalis ako ng sala at pumasok ng kwarto ko. Bahala siya! Siya mag 
luto. Saranghae pala ha!! Dala ko iPOD niya. Hmpf! 


-end of POV- 


Bianca's POV 


Hay. Sinabihan ako ng Saranghae ni Tofer kahapon! Hahaha! Pero 
laughtrip! Hindi naman niya alam yung tunay na meaning nun! Too 



bad. Buti na lang I have Korean friends way back in highschool! Plus 
si Nathan na half-korean! 


Speaking of Nathan.. Two weeks na Simula nung sinabi ko sa kanya 
yung totoo. Two weeks na rin kaming hindi naguusap ng maayos.. 
bakit kaya ganun yun? Bigla bigla nalang akong hindi pinapansin! 
hmpf! 


"Bianx! Ok ka lang? si pretty boy pumasok! Aba himala!" 


Pretty boy tawag ni Ryan kay Nathan kasi makinis daw yung balat! 
Pati gwapo kaya si Nathan.. *kilig* 


"Bianx??" shinake niya yung balikat ko. 


"Ha?" 


"Si pretty boy sabi ko andun! Hindi ka tinabihan.." 


"Ah oo nga noh.. teka, kausapin ko lang siya ha.." 



"Ha? ah., o sige.." ~gusto mo ba siya? bakit kelangan mo pa siyang 
kausapin dahil lang hindi ka niya tinabihan.. ano ba talaga..~ 


Nathan's POV 


Pumasok ulit ako ng Math class namin. Usually sa tabi ako ni Bianca 
umuupo. Pero ngayon pinilit ko na iwasan siya. Bakit? Simple lang. 
Kasi may asawa na siya. Tama naman diba? 


"Nathan.." 


Familiar yung boses na yun.. 


Tumayo ako para lumabas ng classroom pero naririnig ko na may 
sumusunod sakin. 


"Nathan.." 



Yun na naman yung boses na yun. Huminto na ko. Naramdaman ko 
yung kamay niya sa balikat ko. Tumingin ako sa kanya. 

98 


"Bianx.. ba-bakit..?" 


"Anong bakit! Tagal mo kayang nawala.. ano ba nangyari sayo?? 
Nagkasakit ka ba? hindi ka na nagpapapasok sa Math and PE natin 
eh., baka naman iniiwasan mo ko?" 


"B-bakit naman kita iiwasan ha? sira ka talaga! Wala lang yun.. 
tinamad lang ako pumasok. Alam mo na. Hehehe! Koreano pa rin 
ako kahit papano!" 


Sorry.. I have to lie. 


"Tss. Sige na! sabi mo eh! Pasok na tayo.. dadating na yung prof 
natin in a while eh.." 


"Sige, tara hehe!" 



Last sem ko na rin naman to eh., kelangan maging masaya ako! Pati 
next week finals na! wala ako dapat ika lungkot.. anong wala? liwan 
ko lang naman si Bianca.. Yun lang naman.. hindi masyadong 
masakit yun.. kasi.. sobrang masakit yun. Pati babalik narin naman 
ako ng korea after nung finals eh! Haay! Happy life! AJA! 


Chapter 30 


Finals na namin. So ibig sabihin sa bahay tahimik. Galit galit kasi eh. 
Pero si Tofer kinukulit parin ako! Palibasa matalino siya kaya ganun 
siya sakin! Huhuh Y_Y wawa si Biankie.. 


Last day ng exam namin. Nakita ko si Nathan., alam kong nakita 
niya ako pero umiwas siya ng tingin sakin. 


Tumakbo ako sa kanya at hinook ko yung arm ko sa arm niya. 


"NATHAN!" 



Ngumiti lang siya sakin. 


"Bianx mamimiss kita!" 


Ano kaya ibig niya sabihin?? Aalis ba siya? 


"I'm going back to Korea.." 


He answered my question. Haha! Pero.. sinabi niya bang..Ko- 
korea?! 


"Kel- 


"Mamaya na flight ko." 


"Bakit ngayon mo lang sinabi sakin?? Ang sama mol!" 


"Kasi, wala lang. hehe! Hindi ko nga dapat ipapaalam eh. Pero 
babalik din ako noh! Sem break lang ako dun, pero, baka hindi na 
ko dito mag aral. So, baka ito na rin yung last day na makikita kita. 



Huh? Bakit ganun.. bigla na lang siyang aalis.. hay.. 


"Bianx?? Gwaen cha na yo?? (are you ok?)" 


Inalog alog niya ko ng mahina. 


"Ha-ha?? Ah ewan! nosebleed na naman ako sayo! Mag tagalog ka 
o kaya english! wala ka pa sa Korea! Pinapadugo mo ilong at utak 
ko eh." 


"AH! hehe!! sorry na po!" 


"Uhm.. Nathan, since last day mo na to., pwede bang., sabay na 
tayong umuwi?" 


"Oo naman, tara na! bago magbago pa isip ko. Haha!" 


Naglakad kami ng nakahook yung arm ko sa arm niya, alam niyo 
yun? Yung pang kasal, basta yun na yun! 



Ryan's POV 


Nasan na ba si Bianca? Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko 
siya makita. 


Nag punta ako sa may parking lot para tingnan kung andun siya.. 


Ayun! Andun nga siya! 


"BIAN-- 


"NATHAN!" 


Teka! Bakit parang may mali.. ako ba hinhintay niya dito oh si 
Nathan?? Naka hook pa arms nila! Teka.. nagseselos ba ko? Hinde.. 
hinde.. BAKIT AKO MAGSESELOS! KASAL NASI BAINX! 



"tama.. hindi to selos, protective lang ako.. siguro nag karoon ako 
ng weird feelings para sa kanya pero.. wala Ing to. tama." 


Nakatingin parin ako kela Bianca, bakit parang nalungkot siya bigla? 
May sinabi ba si Nathan na dapat niyang ikalungkot..? 


Oh ngumiti ulit. Siguro kung mag isa tong si Bianca tapos hindi ko 
siya kilala, mapagkakamalan ko siyang baliw! Oh san sila 
pupunta??? 


Pumasok sila sa car ni Nathan.. 


"Kelangan ko na makipag date., kelangan ko na talaga 
makipagdate.. hindi na tama tong mga nangyayari sakin.. tama.. 
nababaliw na ko.. na baliw na ko sa iisang babae.." 


1 message 


received 



Ry, hahatid ako ni Nathan, 1st day nya na kc d2 sa pinas e, sori a! 
ingat ka sa pgdrve! alabshoo ry! mwah** 


"Alabshoo alabshoo ka pa diyan.. pinapahirapan mo lang ako lalo 
eh!" 


-end of POV- 


Hinatid ako ni Nathan sa bahay. Nasa tapat lang kami ng bahay 
hindi pa ko bumababa ng kotse niya. 


"Bianx? Ok ka lang ba?" 


"Oo naman, bakit mo natanong? Nabigla lang ako.. kasi 2 weeks 
kitang hindi nakausap ng matino, hindi ka kasi nag papapasok, o 
kaya bigla bigla ka na lang mawawala.. tapos ngayon malalaman ko 
na aalis ka na." 


"Bakit.. nalulungkot ka ba?" 



"00 NOH! Akala ko kasi iniwasan mo ko dahil kasal na ko.. alam mo 
yun, tapos ngayon aalis ka pa! anong gusto mong isipin ko? Diba? 
Hehehe.. wala lang to! Siguro ang gaan kasi ng loob ko sayo. Kaya 
ganun.." 


~Kung pipigilan mo kong umalis.. hindi na ko aalis pa., paano pa ko 
makakaalis nito kung ngayon nakikitang kong nalulungkot ka..~ 


"Ano ka ba! Saglit lang yun noh.. siguro mga.. 7 months?" 


"SEVEN MONTHS?! Angtagal kaya nun!" 


"Mabilis lang yun, basta intayin mo lang ako.. dadating ako! Ha? 
Pati gumalang ka nga! Sa Korea pag mas matanda yung guy sa girl 
ang itatawag dapat nung girl sa guy OPPA! Kaya ikaw, oppa na 
tatawag mo sakin!" 

98 

"Oppa? Whatever. Basta siguraduhin mo lang na babalik ka ha! 


Pati.. pasalubong ko! Hehehe!!" 



"Mahal mga damit dun noh! Pero sige hehe! Sige na pumasok ka 
na, magaayos pa kasi ako ng mga damit ko eh.." 


"Ah oo nga pala.. o sige.. ingat ka ha! Magtext ka sakin pag paalis ka 
na, pati.. mamimiss kita." 


Binuksan ko yung pintuan at lumabas ng kotse.. 

Habang nag lalakad ako narinig ko na bumukas yung pinto ng kotse 
ni Nathan. 


"Bianx!" 


Tumingin ako sa kanya, tumatakbo siya papalapit sakin. 


"Bianx.." 


Bigla niya akong niyakap. 


"Nathan., ang baduy mo naman! Bakit may pahug hug ka pang 


nalalaman? Hahaha!" 



"Sabi na sayong oppa itawag mo sakin eh!" 

"Oppa, hindi ako makahinga! Ang higpit mo yumakap!" 

Tinanggal niya yung pagyakap niya sakin. 

"Sorry, mamimiss lang kasi kita hehe! 0 sige na! pasok ka 

"Oo na." 

Patalikod na ko ng bigla niyang hinawakan yung kamay ko 

Hinatak niya ko papaharap sa kanya 

Papalapit na yung mukha niya sa mukha ko 


At bigla niya ko hinalikan sa pisnge.. 



Pagtapos nung kiss niya, tumakbo siya papapasok sa kotse niya, at 
umalis na. 


Dylan's POV 


Papauwi na ko ng bahay. Excited na kasi akong makita Baby ko.. 
kamusta na kaya yun.. nakasagot kaya siya sa exam niya kanina? 
Haay. May tiwala naman ako kay Baby na makakapasa yun eh.. 
Baby., baby., baby. 


Pagdating ko sa village namin nakita kong may kotse sa tapat ng 
bahay, nakita ko na yan before., kanino nga ba yan? Alam ko sa 
kakilala ni Bianca eh., yung Nathan! 


"Bakit andito na naman yang lalaking yan? Ano na naman ba 
problema niyan?" 


After 8 mins bumaba na si Bianca., papalapit na siya sa gate. 



"Bakit lumabas din si Nathan.." 


Ano ba to? Gaguhan? Pagtapos ng mga sinabi ko sakanya nung 
nagovernight kami kela Ryan ganun ganun na lang??? mag hahanap 
siya ng ibang hug? Bakit? Hindi ko ba siya pwedeng yakapin?! 


Bumitaw na si Nathan sa yakap niya kay Bianca. Tumalikod na ulit 
siya ng bigla na naman siyang hinawakan ni Nathan sa kamay.. 
hinila.. at. 


"F*CK!" 


Teka, parang hindi ako makahinga.. ano ba to., teka.. timeout., foul 
na to eh., hindi na to joke. 


Bakit kelangan niyang halikan si Bianca? Ganito rin ba yung 
naramdaman niya nung nakita niya yung samin ni Nina? 0 mas 
doble tong sakit na nafifeel ko? 


"Hinde.. wala to., hindi totoo yung mga nakikita ko. think positive 
Dylan. POSITIVE! 



[Gwaen cha na yo? / Kwaen cha na yo? (^S^l-iL?) = are you ok?] 

[Oppa = elder brother - only girls use this, basta parang 

kuya. haha! weird.] 


Chapter 31 


Sa loob ng bahay nakita kong nakaupo si Bianca sa may sala. 
Mukhang ang lalim ng iniisip niya. Ano kaya yun? 


"Mukhang bored ka ha?" 


"..." aba! Hindi sumagot.. mukhang malalim to.. 


"May problema ka ba?" 




II 


II 


"Gusto mo ba siya..?" 

Napatingin siya bigla sakin. Bakit ganun, kanina kinakausap ko siya 
hindi manlang siya umiimik! Tapos tinanong ko lang siya kung gusto 
niya yung Nathan ang bilis kagad ng tingin sakin. 

"Huh? Sino?" 

"Tss. Kunwari ka pa. Naki-sagutin mo na langtanong ko." 

"Sino ba kasi? Si... Nathan?" 

"..." turn ko naman tumahimik 

"Na-nakita mo??" 

"..." isa pa. kala mo! Gumaganti lang ako hmpf! 



II 


II 


"GUSTO MO BASIYA?" 


"So nakita mo nga. Wala lang yun. Babalik na siya ng Korea.." 


Hindi pa ko ganun ka tanga para maniwala. Bakit siya babalik ng 
korea!? Koreano ba siya?!?! Pwede ba!! 


"Half korean half filipino siya.. pinoy dad niya. Nasa Korea parents 
niya." 


"..." ANO TO??! NABASA NIYA ISIP KO?? Bakit ako hindi ko nabasa 
iniisip niya?? HUHU! Bakit ako hindi ako Psychic??? 


"Selos ka?" anong klaseng tanong ba naman yan? DAPAT ALAM MO 
NA! 


"Sa tingin mo?" 



"Ewan, kaya ko nga tinatanong eh.." 


"..." alamin mo na lang.. grabe ka.. 


Iniwan ko na kagad siya at pumasok ng kwarto ko. 


Bakit ganun? Hindi niya ba napapansin na gusto ko siya matagal 
na? Ano ba problema? Kelangan ko pa bang sabihin na 'Bianca! I 
like you!'. Ano ba to. 00 NAG SESELOS AKO! BIANCA NAG SESELOS 
AKO! MASAYA KA NA?? ginawa ko na nga lahat para makipag 
hiwalay kay Nina eh! 


*Flashback* 


"Nina, we really have to stop this." 


"Why? Is it because of her?" 


ii 


ii 



"Do you like her?" 


"I think I like her.." I whispered. 

"What?! Answer my question. DO YOU LIKE HER?" 

"Nins, let's end this.." 

"HI be the one to tell you when we will end this." 

"But..I think I like her.." 

"That's not true! Matagal na panahon na yun! Like what? Seven 
years ago?? Past is past." 

"I know. She's my past., but she's still my present. And I want her to 
be my future.." 


Ok a little harsh. Medyo gulat itsura niya ngayon. 



"You know? Ugh. Whatever. You can't break up with me." 


ii 


ii 


-end of flashback- 


See? I tried. So I'm not the bad guy here! I admit. I liked her, 7 years 
ago. Nung una ko siyang nakabangga nung grade 5 kami.. tapos 
grade 6 nagkachat kami.. sinabi sakin ni Jason na nag chachat si 
Bianx sa mIRC, at Bianx_20 and nickname niya dun. Kaya ginawa 
kong Dylan_20. 4 months kaming magkachat.. Pero one time I saw 
her with my cousin. 


They were smiling.. Never ko siyang nakitang ngumiti sakin ng 
ganun.. Tapos sinabi sakin ng cousin ko na gusto niya si Bianca., ano 
pa bang magagawa ko? Edi hinayaan ko na siya kayJP.. 


Grade 7 ng nagtransfer si Nina sa school. Nagandahan ako sa 
kanya. Maganda naman talaga siya eh., madami nag kakagusto sa 
kanya, maraming gustong tumabi sa kanya, pero she chose me. 
Matalino siya.. unlike Bianca., sabi ni Jason. 



Nung nag highschool na kami, lumipat ng school si JP. Nag Lasalle 
siya. 


Nung 4th year HS, nag cross ulit ang landas namin ni Bianx.. Siya 
pala yung sinasabi ni mommy na future wife ko. Ano ba dapat kong 
gawin? Nasaktan ko siya.. bad mood lang ako nun kasi tinurn down 
ako ni Nina., pero I really didn't mean it.. 


Ang dami kong maling nagawa sa kanya Simula nung lumpipat siya 
sa bahay namin. pero i have to admit, masama parin loob ko kasi 
gusto ko siya non, pero masaya siya sa cousin ko. At ang 
pinakamahirap na part dun is gusto rin siya ng cousin ko. Bitter 
talaga ko sa kanya, i know. 


Sa araw-araw ko siyang nakikita sa bahay, minsan gusto ko siyang i- 
hug.. pero hindi pwede. Kasi may mga bagay akong nasabi na pain 
ang dinulot. So I thought that she hated me, and that she she will 
do this marriage just for the sake of our parents. 


Then Nina came back. She said that she likes me. OK GUYS LET ME 
GET THIS STRAIGHT. That time I never told her that I like her too, 
but BOOM! Kami na. Funny, eh?? I guess I just have to deal with it. 



Pero.. unti unti ko na naman siyang nagugustuhan.. sa araw-araw 
naming magkasama sa iisang bahay.. I'm slowly falling for her., 
again.. 


Bianca's POV 


Bakit kaya niya biglang natanong kung gusto ko si Nathan? Nakita 
niya kaya?? 


"Nakita mo?" 


"..." aba mag papatalo ba ko! Yan din reply ko sa kanya! 


"GUSTO MO BASIYA?" 


"So nakita mo nga. Wala lang yun. Babalik na siya ng Korea." Sabi 
ko 



II 


II 


Mukhang hindi siya naniniwala. Iniisip niya ata na 'Bakit babalik si 
Nathan sa Korea, Korean ba siya?' Nako masabi na nga! 


"Half korean half filipino siya.. pinoy dad niya. Nasa Korea parents 
niya." 


"Selos ka?" 


"Sa tingin mo?" Ang labo niya. Bakit niya ibabalik sakin yung 
tanong? 


"Ewan, kaya ko nga tinatanong eh.." 


"..." tahimik na naman siya! Aba!!! 



Ayun. Iniwan niya na ko at pumasok siya sa pesteng kwarto niya! 
Sana naman sinagot niya tanong ko diba?!?! Kamusta naman yon!? 


7 pm na, hindi pa rin niya ko pinapansin.. Y_Y teka! Pano ba naman 
niya ko papansinin??? Eh hindi nga siya lumabas ng kwarto! 
Malamang nagbabasa lang yun ng mga libro niya! Ano ba yun! Sem 
break na nga tapos magbabasa pa rin siya ng libro! Jusko kung ako 
nga ayokong nag babasa eh, kabaligtaran ko talaga siya kahit kelan! 


Pero naguiguilty ako eh..hindi kasi ako nag luto. Hindi rin naman 
siya nagluto. Kaya tumawag na lang ako sa Mcdo para 
magpadeliver ng food. Anong inorder ko? Me Chicken meal sa 
kanya, at sakin? 2 pc chicken! Yum!! Go bigtime naman yun kanya 
noh! so para fair! Heeheehee! 


After 30 minutes dumating na si manong mcdo. Badtrip! Ang mahal 
pala nung meal niya. Hmpf! 


Nilapag ko yung food sa dining table. 


Naglakad ako sa may kwarto ni Tofer. 



Kumatok ako. 


"Tof.. kain na tayo.." 


"Galit ka pa rin? Uhm.. sige, mukhang ayaw mo ko makita ngayon 
eh., lalabas na lang muna ko para makakain ka na.." 


Naglakad na ko papalayo sa may kwarto ni Tofer ng biglang 
bumukas yung pinto ng kwarto niya. 


"Wag ka na lumabas.. gabi na. Tara sabay na tayong kumain.." 


ii 


ii 


Ngumiti ako sa kanya. 



-end of POV- 


Dylan's POV 


7:47 pm na. andito pa rin ako sa kwarto ko. Gustong gusto ko na 
lumabas ng kwarto, malamang gutom na yun. Pero hindi ko parin 
matanggal sa isip ko yung kanina eh., parang masyado akong 
pinarusahan ni Lord dahil hindi ako naging mabuting asawa. 


Kumakatok na si Bianx.. 


"Tof.. kain na tayo.." 


Ano? Nagluto siya? Bakit? Inaamo ba niya ko dahil sa nakita ko 
kanina? 

/ 


98 



"Galit ka pa rin? Uhm.. sige, mukhang ayaw mo ko makita ngayon 
eh., lalabas na lang muna ko para makakain ka na.." sabi niya 


BIANX HINDI AKO GALIT! Nagmadali akong bumangon sa kama at 
binuksan ang pinto. Sakto! Nakahawak na siya sa doorknob! 


"Wag ka na lumabas.. gabi na. Tara sabay na tayong kumain.." 


Ngumiti lang siya. 

Nagpunta kami sa may dining table dahil dun nakapatong yung 
pagkain. 

"Bianx, sa may sala tayo kumain, may papanoorin tayo.." 

"Talaga?? Ano??" 


Ngumiti lang ako sa kanya. 



Pumasok ako ng kwarto para kunin yung DVD na binili ko. 
Nahirapan pa kong mamili ha! buti na lang alam ko number ni Carla 
and Mae kaya tinanong ko kung ano yung sobrang gustong movie 
na hindi pa napapanood ni Bianx pero gustong gusto niyang 
panoorin. 


*Flashback* 


Dinial ko number ni Carla 


Calling.. 

Carla Gamboa 
+639175**7584 


Ring lang ng ring., walang sumasagot.. pano ko malalaman kung 
anong movie gusto niyang panoorin?? 


"KAYA NGA MAY MAE EH!!" 



Dinial ko number ni Mae.. 


Calling.. 

Mae Aduna 
+639176**9542 


Pangatlong ring.. 


"Hello?" 


"Mae? Uhh.. kasi, gusto ko lang itanong kung anong movie yung 
hindi pa napapanood ni Bianx na sobrang gusto niyang panoorin. 
Gets mo ba? yung movie na hindi niya pa napapanood pero gusto 
niyang panoorin? Hindi mo pa rin gets? Yung gustong gusto ni Bianx 
na- 


"GETS KO! Ano ka ba! 50 first dates! Jusko. You don't have to 
repeat it over and over again! Geez. I'm not stupid.. Ok fine, I'm a 
bit stupid." 


"THANKS MAE!! SOBRANG THANK YOU!!!" 



"Wala yun, hehe! Pasayahin mo si Bianx ha!" 


"Yes ma'am! AY! Pakisabi nga kay Carla itapon na niya yun 
cellphone niya! Hindi naman niya sinasagot yung mga tumatawag 
sa kanya eh! Sige baba ko na ha! bye!! " 


-end of flash back- 


Lumabas ako ng kwarto ko, at pinasok yung cd sa DVD player. 


Tumingin ako kay Bianca, kitang kita sa kanya na nagulat siya sa 
palabas. 


"Seryoso ka bang gusto mo yan panoorin??" 


"Oo naman, bakit? Ayaw mo ba? ang alam ko gusto mo yan 
panooorin eh.." nakangiting sagot ko sa kanya. 


Napanganga siya 



"Oo nga.. pano mo nalaman???" 


Ngumiti lang ako sa kanya 

"Huy pano nga!!" 

"May nagsabi sakin.. tara kain na tayo! Gusto mo ipaghimay kita?" 

"Hmm... sige!!" pa hmm hmm pa siya! Alam ko naman hindi niya 
kayang mag himay ng chicken gamit spoon and fork! Haha! 

"Oh eto na! play na natin ha!" 

"Sige, kain na rin tayo." 

Tumango ako at ngumiti. 

Fries pa lang yung kinakain ko. Si Bianx nakafocus talaga sa 
panonood. Nung naubos na yung fries ko binuksan ko bigla yung 



burger., uhh.. me chicken, kasi hindi nman siya burger na 
hamburger! So chicken burger., wait, pwede ba natin tawagin yun 
na burger kahit na hindi hamburger? Anyway. 


"Bianx, gusto mo ng burger?" 


"Hmm?" 


"Burger." Nilapit ko sa may bibig niya yung burger ko. Nakatingin 
parin siya sakin. After 5 seconds kumagat na siya. 


Pag kagat niya, ako na ulit kumain ng burger. Pero napansin ko na 
last bite na lang.. si Bianx wala ng kinakain. 


"Bianx oh." Nilapit ko na naman sa may bibig niya yung last subo ng 
burger. 


"Bakit mo ko papakainin ng tira??? Ano ko? ASO??" 


"Ikaw first bite eh, dapat ikaw rin last." Nilapit ko pa maslalo yung 
burger as in pag ngumanga siya diretso loob na yun. 



Wala siyang choice kung hindi kainin yun. 


Actually ngayon lang ako naging ganun. Siya yung first person na 
naka "first bite" and "last bite" sa burger ko. Ibang Dylan na noh? 
dapat lang. 


Nasa part na kami na nalaman na ni Drew na may sakit siya. 
Napansin ko si Bianx ang layo na sa tabi ko. 


"Bakit ang layo mo naman? Lapit ka naman sakin." 


Tumingin lang siya sakin tapos humarap ulit sa tv. 


"Ako na nga lang lalapit." Sobrang magkatabi na kami ngayon. As in 
magkatabi. Hinawakan ko ulo niya at isinandal sa balikat ko. 


"Bianx.. kung inaantok ka na, pwede kang sumandal sa balikat ko. 
Pag naiiyak ka naman pwede mo akong yakapin. Kung may gusto 
kang puntahan, sabihin mo lang sakin.. gusto ko ako unang 
makakaalam. Pupunta kagad tayo sa lugar na yun.." 



'Kung gusto mo akong makasama habang buhay sabihin mo lang 
sakin.. Simula ngayon pasasayahin na kita.. aalagaan kita, hinding 
hindi na kita sasaktan..' I thought. 


nakita ko lang siyang nag smile ng konti.. 


Natapos na yung palabas at nakasandal pa rin si Bianca, teka bakit 
parang nababasa yung t-shirt ko?? 


"Bianx..? ok ka lang??" 


Tiningnan ko siya, umiiyak. 


"Ok lang ako, na touch lang ako masyado sa ginawa ni Adam 
Sandler.." 

98 


Pinunasan ko yung mga luha niya. 



"Tofer.." 


"Hm?" 


"Diba gusto mo mag beach? Tara sabihin natin kay Ryan na 
pumunta tayo sa resort nila next week. Tawagan na rin natin sila 
Mae and Carla.." 


Napatayo siya sa upuan sa gulat. 


"TALAGA???" 


"Mm-hmm." Nag nod ako. 


Tumayo ako 


"Masaya ka ba?" 



"OoM SobraM Seryoso to ha?? walang bawian ha!!" 


"Oo nga!" 

"Pinky promise??" nilapit niya yung pinky finger niya sa may mukha 
ko. 

"Ang lapit naman masyado!! Oo promise!" at nag pinky promise 
kami. Ok childish. 

Chapter 32 

Bianca's POV 


Waah. Ang saya ko! Pupunta kami ng beach!! Kelangan tawagan ko 
na si Ryan, baka mag bago pa isip ni Goatie eh! 



"Tof, tawagan na natin si Ryan!! Tara na!!" 


Hinila ko siya para maupo, tapos kinuha ko yung chordless, 

Dinial ko na yung number ni Ryan sa bahay pero ring lang to ng 
ring. 

"Bakit ganun.. walang sumasagot.." 

Dinial ko ulit.. naka 5 na rings bago pa to sagutin 

"Ryan!! Bakit ang tagal mong sagutin???" 

"Ay. Wala ho si Ser dito. Sabi niya ho gagabihin siya. Sino ho sila?" 

"Ay manang!! Si Bianca to! Paki sabi kay Ryan tawag siya pag dating 
niya ha?? Sige po Baboo!!" 


Pinindot ko na yung off. Natulala ako.. bakit kaya gagabihin si Ryan? 



"Bianx? Ok ka lang?" hindi ko napansin yung sinabi ni Tofer. 
Nagiisip pa rin ako kung nasasaan si Ryan, gagabihin lang naman 
yun pag ako kasama niya o kaya paguuwi siya sa bahay nila sa 
south., pero ngayon sino kaya kasama niya? 


"Bianx.." hinawakan niya yung kamay ko at medyo shinake. 


"Ha..ha?" tanong ko. 


"Wala.. wala pa si Ryan sa bahay? Bakit hindi mo tawagan sa 
cellphone?" 


"Ayoko.. 


ii 


"Eh mas madali kaya kung dun mo siya tatawagan! Ano ka ba! 
Tawagan mo na!" 


"Ayoko!! Tataas bill ko noh! Bakit kaya hindi ikaw yung tumawag?? 
Tutal wala ka naman tinatawagan diyan eh., wala ka rin tinetext." 



"Ha? Eh., ayoko! Mataas din bill ko eh! Haha! Landline na lang! 


libre naman tayo dyan eh!" 


"Wag na nga, puntahan na lang natin siya mamaya!" 


Ngumiti ako sa kanya. Hawak niya pa pala yung kamay ko. 
Napatingin ako sa kamay ko tapos bigla niyang binitawan yung 
kamay ko. Awkward. Hahaha! Nakakahiya. Nagblush tuloy siya. 


"Hahaha! Tingnan mo yung mukha mo! Ang pula!" 


"Mapula? Tss. Rosy cheeks talaga ko eh!" 


"Ang kapaaaaal! Sige na nga! Baka bawiin mo yung beach eh!" 


"Hindi ko babawiin yun, sa isang kondisyon." Ano ba to! May 
kondisyon pa! nakakaasar naman. Ano na naman kaya yun? 


"Sige, ano yun? Kahit ano!" sabi ko. Kahit ano? Oo! Para lang sa 
beach! 



"Kahit ano ha??" ang kulit niya ha. Tumungo lang ako bilang sagot. 

"Umm.. Bianx?" 

"Ano? Game na! ano ba yun??" 

"Can I..." and tagal naman!! Ano ba yun?? 

"Wha- 


"kiss you?" 


"Sus kiss lang pala eh! ... WHAT?!?! Are you insane?? KISS?? What' 
wrong with you??? NON!" kiss? Nababaliw na ata siya eh., "first 
kiss yun.. dapat special yung lugar.."l whispered. 


Pagkatapos ng mga sinabi ko nagpout lang si Tofer, mukhang 
nalungkot ata. 



Tumayo ako pero hinawakan ni Tofer yung kamay ko. 


"Bianx.." lumingon ako sa kanya. Bigla niya akong hinila papapunta 
sa mukha niya. Tapos.. alam niyo na. his lips met mine. Goodbye 
first kiss.. 


Tinulak ko siya tapos tinakpan ko yung bibig ko. 


"Ano ka ba! First kiss ko yun eh.." 


"..." nakatingin lang siya sakin 


"Tulog ka ba talaga nun?.. I mean, hindi mo nafeel?" huh? Ano yung 
hindi ko nafeel? 


"Ang alin?" 



"Nung natulog tayo sa bahay namin.. yung naghanda ka.. pumasok 


ako sa kwarto mo nun., tapos may sinabi ako.." 


"..." yung anniversary namin??? Pumasok siya sa kwarto? Sinabi? 
Naramdaman? Ok weird. 


"Hindi mo talaga alam yung mga sinasabi ko?" 


Umiling ako. "hinde.." 


"Ah ganun ba? Ok., never mind! Hehe! Ako na first kiss mo ngayon! 
Ibig sabihin hindi ka na pwede kumiss ng ibang tao, ako na yung 
may ari ng lips mo! Ok?? GOOD." 


"Ang daya mo! Pero sayo hindi ako yung una.. tss. Walang kwenta." 
Tinakpan ko kagad yung bibig ko pag sabi ko nun! oh no., na 
kakahiya.. 


Ngumiti lang siya, yung pilit na ngiti. Haha! Ang panget naman niya! 


"Pangit ng ngiti mo! Nakakatakot! Haha!" 



"Hindi nga ikaw yung first kiss ko, pero wag kang mag alala, virgin 
pa ko eh! Muahahaha!" 


"AY NAKO ANG BABOYMO! NAKAKADIRI KAN" 


"Ako baboy? Ano ano?? Ulit nga. Sinong baboy?" aba loko to ha!! 


"AKOM! Bwiset!!" Bakit ba kasi baboy pa hinirit ko eh!! 
Nakakainis!!!! 


"Tara, labas tayo! Lakad lakad.. holding hands., alam mo na, 
ginagawa ng mag asawa.. hehe!" 

98 


"Mag asawa ka dyan! Hindi pa nga tayo nag dedate eh tapos 
sasabihin mo mag asawa na kagad tayo?" 


"Oo nga noh? Ano ka!! Na date na kaya kita sa tagaytay!!!" 



"Hindi yun date! Sinira mo araw ko nun eh. Pati ang ginagawa ng 
magasawa hindi nag lalakad sa labas! Nagkakandado sa loob ng 
kwarto! Timang ka pala eh!" 


Natawa sa mga sinabi ko si Tofer. Ano kayang nakakatawa? Diba sa 
loob naman talaga ng kwarto yung magasawa? 


"Mas kakaiba pala ikaw magisip kesa sakin eh! Anong gusto mo, 
magkandado rin tayo sa kwarto? Tara na nga Baby! Labas na tayo." 
Nasa may pintuan na siya ng bahay. Binuksan na niya ito. 


"Sige, basta wag mo ko iiwanan magisang naglalakad ha! Ayoko ng 
feeling eh." 


"Oo na, hawakan mo kamay ko para hindi kita iwan." Ngumiti ako 
tapos tumakbo ko papalapit sa kanya at hinawakan ko yung kamay 
niya. 


Dylan's POV 



Tumawag siya kela Ryan., nung una walang sumasagot hanggang sa 
biglang natutulala na si Bianx. 

"Bianx? Ok ka lang?" 

"..." tulala pa rin siya. Ano kaya sinabi ni Ryan? 

"Bianx.." hinawakan ko yung kamay niya at medyo shinakeshake. 


"Ha..ha?" yun! Ibig sabihin malalim nga iniisip niya. Siguro hindi si 
Ryan yung nkausap niya. Si manang siguro yun. Asan kaya si Ryan 
ng ganitong oras? 


"Wala.. wala pa si Ryan sa bahay? Bakit hindi mo tawagan sa 
cellphone?" 


"Ayoko.." ayaw niya? Bakit kaya? Ano bang meron sa kanila 
ngayon? LQ? 



"Eh mas madali kaya kung dun mo siya tatawagan! Ano ka ba! 
Tawagan mo na!" tama naman diba? Hehe mas mapapabilis pag 
cellphone! Nako namamanok na naman tong babaeng to! 


"AyokoM Tataas bill ko noh! Bakit kaya hindi ikaw yung tumawag?? 
Tutal wala ka naman tinatawagan diyan eh., wala ka rin tinetext." 
Yun yon eh! Tataas yung bill niya. At ako?? Mababa ba bill ko? Eh 
halos sa cellphone kami nag tetelepono ni Nina! Pano kaya to? 


"Ha? Eh., ayoko! Mataas din bill ko eh! Haha! Landline na lang! 
libre naman tayo dyan eh!" Mataas din bill ko kakatawag kay Nina 
nun eh! Pati bakit nga naman ba namin hindi naisip na libre kami sa 
PLDT? Eh Kami may ari nun eh! Nahahawa na ko sa kamanukan 
niya! Grabe! Oh my good Lord! 


"Wag na nga, puntahan na lang natin siya mamaya!" ahh. Kaya 
pala. Gusto niyang Makita! Tss. HINDI PWEDE! Ayoko! 


Napansin ko siyang nakatingin sa kamay namin. WAAAH! Hawak ko 
pa kamay niya!! Hassle naman oh! 


Agad agad kong binitawan yung kamay niya. Awkward. 



"Hahaha! Tingnan mo yung mukha mo! Ang pula!" May gana pa 
siyang mangasar ha! Tingnan niya kaya yung kanya! Mapula rin! 


"Mapula? Tss. Rosy cheeks talaga ko eh!" haha! Totoo naman eh! 
Baby face eh! 


"Ang kapaaaaal! Sige na nga! Baka bawiin mo yung beach eh!" deny 
pa siya! Haha! Pero gusto niya naman mag 00 sakin haha! 


"Hindi ko babawiin yun, sa isang kondisyon." Akala niya ba libre 
yung beach? Hindi noh. Syempre may kapalityun! Simple lang 
naman hiling ko eh.. 


"Sige, ano yun? Kahit ano!" OH NABASA NIYO HAM KAHIT ANO! K- 
A-H-l-T A-N-O! 


"Kahit ano ha??" mukhang nakulitan siya kasi kumunot yung noo! 
Haha bakit ba! Baka bigla niyang bawiin yung kahit ano eh. 


"Umm.. Bianx?" eto na! nag sisimula na kong tanungin siya.. 



"Ano? Game na! ano ba yun??" Haha! Naiirita na siya! Ano siya 
sabik malaman yung kondisyon? 


"Can I..." nakatingin lang siya sakin na naiinip na. 


"Wha- 


"kiss you?" hihirit ka pa ha! Walang tanggihan! 


"Sus kiss lang pala eh! ... WHAT?!?! Are you insane?? KISS?? What' 
wrong with you??? NON!" SABI NIYA KAHITANO! Y_Y daya talaga 
nito.. may binulong pa siya.. ANO DAW YUN!? 


Pagtapos nung naging reaction niya sa condition ko wala akong 
nagawa.. nag pout lang ako.. puppy face! Hehe! 


Tumayo siya.. no you're not going anywhere without giving me a 
kiss. =p 



Hinawakan ko yung kamay niya.. "Bianx.." sabi ko.. at bigla ko 
siyang hinila at sabay hawak sa mukha niya.. I kissed her. 


Chapter 33 


Alam kong may hangover parin kayo dun sa kiss pero ibang chapter 
na to eh. Let's move on.. 


Lumabas kami ng bahay ni Bianx.. naka holding hands... oh tama na 
kinikilig na naman kayo eh! Sa totoo lang ako rin eh. Nag lalakad 
kami sa street namin.. nakakatuwa, walang tao.. wala masyadong 
sasakyan.. tahimik. Parang kaming dalawa lang yung tao sa mundo 
ngayon. Mahal pa rin talaga ko ni Lord despite ng mga nagawa ko 
before sa kanya. 


"Tofer.. ang ganda ng moon oh., tingnan mo" tinuro niya kung 
nasan yun moon. Bianx.. malamang alam kong nasa langit yun 
moon., hindi mo ko kelangang gawing tanga.. 


98 



"Maganda?" tumingin ako sa kanya 


NEED TO BE NEXT TO YOU PLAYING 


"Oo.." sabi niya habang nakatingin din sakin.. 


"Tss.. Mas maganda pa Baby ko dyan eh.." 


Ngumiti lang siya sakin tapos bumitaw siya sa hawak niya sa kamay 
ko.. bakit kaya? Papalapit na siya ng papalapit sa mukha ko.. 


"Huy may bayad yun!" nag skiskip siya habang papalayo sakin. 
Humarap ulit siya sakin nilabas niya yung dila niya. 


"Libre yun! Beeeelat!" nagsimula na kong tumakbo para habulin 



Haha! Naabutan ko siya! Hmpf! 


"Waaah! Sorry na sorry na! ikaw rin naman eh! Sorry na!" 


"Tss. Ikawtalaga! Tara na nga!" nilink niya yung arm niya sa arm ko, 
yung parang pang kasal haha! Ang kulit. Para tuloy kaming 
magasawa na talaga.. 


Bianca's POV 


Naglalakad na kami ni Tofer sa street., hawak niya parin yung 
kamay ko.. kilig. Tumingala ako para tumingin sa langit.. LORD 
THANK YOU., tapos ngumiti ako. Napansin ko ang ganda pala ng 
moon., ngayon ko lang napansin eh., kasi siguro kasama ko si 
Tofer.. dati hindi ko napapansin yan eh., pano malungkot ako nun., 
siguro. 


"Tofer.. ang ganda ng moon oh., tingnan mo" tinuro ko yung moon. 
Yung itsura niya nung tumingin sakin parang Bianx-alam-ko-kung- 
nasan-yung-moon- look. Sorry na. 



"Maganda?" tumingin siya sakin 


"Oo.." habang nakatingin din sa kanya 


"Tss.. Mas maganda pa Baby ko dyan eh.." 


OMG! Bakit ganito yung feeling., parang may gusto kong gawin sa 
kanya na hindi ko alam.. parang gusto ko siyang samplin o kaya 
bugbugin na parang ewan! Parang gusto ko lang ilabas tong KIUG 
FEELING. Hahaha! Kamusta naman yun! Kilig pala yon!! 


Binitawan ko yung hawak ko sa kamay niya. 


naglean ako sa kanya.. 


Yup. Tama! I kissed him.. 



Ang cute niya kasi nung sinabi niya yun eh., tapos sa kanya pa 
galing.. hindi ko alam kung tatalon ako sa tuwa o sasaktan ko siya 
eh! Haaay. 


Ibang Tofer na siya. Simula nung nagbago siya feeling ko laging 
tumutugtog yung Need To Be Next To You pag magkasama kami. 0 
kaya naman pa gang layo layo niya tapos pag dating sa bahay isang 

malaking smile yung makikita ko ganito oh A _ A 

tapos sa taong mahal ko pa manggagaling diba ang saya? 


"Mas maganda ba talaga ko sa moon?" tanong ko sa kanya habang 
nag lalakad kami. 


"Ha? Sinong nagsabi nun?" 


"Ikaw! Kanina lang kaya!!" 


"Ako? Ah., baka ibang Bianca iniisip ko nun., baka si Bianca King, o 
kaya Bianca Gonzales, o kaya- 


"FINE! Hindi na." tumahimik lang siya. 



"Hindi ka ba naniniwala na mas maganda ka kesa sa moon? 
Kelangan ko bang ulit pa sayo para lang maliwanagan ka na MAS 
MAGANDA KA KESA SA MOON?" 


"Tapos ngayon tatahimik ka.." 


"Bakit ang bait mo ngayon.. naninibago ako.. hindi ko maexplain 
yung feeling pero ibang iba ka.. may kasalanan ka bang nagawa???" 


"Wala noh. Wala lang. gusto ko lang magbago. Para cool. Kaya 
ikaw, tama na pag dududal! Ok?" Para cool? Anong klaseng sagot 
un Pag hindi pa siya nagbago hindi siya cool? Ang weird niya talaga. 
Weird na nga kumilos, weird pa sumagot! Kahit kelan kambing siya! 
Hahaha! 


"Yes boss!" hindi ko pa rin tinatanggal yung hawak ko sa braso niya. 
Baka kasi pag bumitaw ako, bigla siyang mawala.. 



-end of POV- 


music will stop here. 


Ryan's POV 


Andito ako ngayon sa Makati. Kasama ko mga HS friends ko. 
Tinawagan ko sila para uminom. Bakit? Ewan ko rin. 


"Pare ano ba nagyari sayo? Binusted ka ba? Putik! FIRST TIME!!" 
sabi ni john 


"Gag*! Hinde. Hinde ko naman nililigawan yun eh. Siguro, sabihin 
na lang natin na.. I have to let her go." 


"Aba Ryan!! May sakit ka ba?? Parang wala ka ata sa sarili mo 
ngayon ha!" sabi sakin ni Alexa. 



"HahaM Tingnan mo to. Seryoso ako!" 


"Single ka pa pala eh! Edi panahon na para makipag date ka ulit!" 
sabi naman ni Rob 


Ang kukulit ng mga barkada ko. Hindi mo alam kung dinadamayan 
ako o nangaasar eh. 


Ngayong gabi, hindi ko na iisipin si Bianca. Tama, linom ako! 20 
shots! Kakayanin ko! Malaki naman bahay alak ko eh! After ng 20 
shots, goodbye Bianca na! 


After 1 hour 


"Ry tama na! naka 19 na shots ka na! tapos 5 beer! Pinapatay mo 
ba sarili mo??" sabay hampas sa balikat ko ni Francis 


"Sira ka pala eh! Buhay pa ko diba? Wala pa kong tama! Ano ka ba 
Isang shot na lang panalo na ko! Haha!" kinuha ko yung tequila at 
nag lagay ako sa shot glass. 



"Sandra! Sayo tong shot na to! Pag nalunok ko na tong last shot na 


to, tayo na!" 


Ngumiti lang siya sakin. Alam ko naman na matagal na niya akong 
gusto eh. Putik wala akong piano magseryoso ng mga walang 
kwentang babae. Alam ko naman na nangongolekta lang siya ng 
lalaki eh. At alam kong gusto niya ako sa koleksyon niya. 

98 


Ininom ko na yung last shot. Lumapit sakin si Sandra at hinalikan 
niya ako. Sa sobrang hilo ko, hinalikan ko na rin siya. Tsktsk. !@#$ 
talaga. Hahaha! 


From now on, sister na lang talaga turin ko sa kanya. Weird naman 
din yung feelings ko para kay Bianx eh. Hanggang mag kapatid lang 
talaga turingan naming. Hindi na pupuwedeng humigit pa don. 


Goodbye, Bianca Marie.. 



Chapter 34 


Nakahawak pa rin si Bianx sa may braso ko, nakakatuwa.. feeling ko 
para kaming highschool na mag boyfriend. Yun nga lang nagskip 
kami sa pag dedate at sa pag liligawan. Pero who cares? We're 
happy. 


Nasa may park na kami. Nakakatuwa, walang tao. Kaming dalawa 
lang. parang ipinagkaloob ni Lord 'tong time na to para samin. 


"Bianx upo muna tayo dun oh" tinuro ko yung bench sa may court. 


Nag nod lang siya at naglakad kami papunta sa may bench. 


Tinanggal ni Bianca yung paghawak niya sa braso ko at umupo. 
Umupo rin ako sa tabi niya. Nakatingin lang kami pareho sa langit.. 
ang darning stars ang ganda ng moon. Perfect. 



"TOFER FALLING STAR!!!! WISH!!! BILIS MAG WISH TAYO!" pinikit 
niya mga mata niya. Siguro nag wish siya.. pinikit ko na lang rin ang 
mga mata ko. 


BEAUTIFUL AS YOU PLAYING 


Pagdilat ko nakangiti siya nakatingin pa rin sa langit. Bakit ngayon 
ko lang naisip to, na masaya ako tuwing kasama ko si Bianca., na 
masaya ko kasi siya yung ipinagkasundo sakin, na dapat nung 
Simula pa lang pinasaya ko na siya.. na dapat walang Nina. 


"Tofer anong winish mo?" tanong niya sakin habang nakangiti siya. 


Hinawakan ko yung kamay niya, ngumiti ako.. 


"Hindi ko na kelangan mag wish, kasi natupad na yung dapat kong 
i-wish..sa totoo nga masaya ako eh, masayang masaya. Despite the 
fights, the tampuhan and tears., kasama ko pa rin siya. And gusto 
ko nga humingi ng favor sa kanya eh.." 



"Ano yung favor mo sa kanya?" tumingin ulit ako sa langit 


"Na sana.. hindi niya ako iwan, na kahit anong mangyari.. nasa tabi 
ko lang siya.. Yung tipong lahat iniwan na ko, pero siya nasa tabi ko 
pa rin.." tapos tumingin ako sa kanya, nag smile siya.. tapos 
sumandal sa balikat ko. 


"I won't leave you.." 


"Bakit? Ikaw ba yun? Hahaha! Ikaw talaga! Halatang gustong gusto 
mo ko eh! Hindi naman ako nag sabi ng pangalan ah! Magpakipot 
ka naman kahit papaano!" Tapos tumawa ko 


"Kahit kelan talaga hindi mo kayang isara yang bibig mo noh? 
Kinikilig na ko eh tapos sasabihin mo bigla na-EWAN! Uwi na ko! 
BABOO!!" Binitawan niya kamay ko tapos tumayo siya. 
Nagmamadali siyang maglakad papalayo. Tapos biglang tumakbo. 


"BIANCA!!!" 



Huminto siya.. hindi siya lumingon sakin. Nakatayo lang siya. 
Tumayo ako mabagal akong naglalakad papunta sa kanya. Siguro 
mga 8 meters away kami. Sumigaw ako... 


"ANG SABI MO HINDI MO KO IIWAN! BAKU MO KO BIGLANG 
INIWAN?" 


Lumingon siya sakin. Nakayuko lang ako tapos naka pout yung lips 
ko. Nag sisimula na siyang mag lakad papunta sakin. Tapos bigla 
siyang tumakbo at hinug ako. I hugged her back. 


"I'm sorry.. *huk* I'm sorry.. *huk* sorry.. *huk* hindi na kita 
iiwan.. *sniff*" 


ii 


Talaga..? 


ii 


"Oo.. *huk*" tinanggal na naming ung hug, umiiyak siya. Pinunasan 
ko mga luha niya.. 


"Eh bakit ka ba umiiyak??" 



"Ewan ko.. bigla na lang tumulo eh." 


"Tss. Naguilty ka lang kasi iniwan mo ko! Wag mo na gagawin yun 
ha?" 


M 


Oo. 


II 


"Promise??" 


"Oo nga.. 


ii 


"Hindi nga. Promise???" Nako mukhang nairita na siya! Nag 
salubong bigla yun kilay niya eh hahaha! 


"LINTEK! SINABI NG OO EH!" 


"HAHA! Inaasar langtalaga kita! Tara na! Puntahan na natin si Kuya 
Ryan mo!" 



"Kuya Ryan? Hahaha! Ang yabang mo! June ka nga pinanganak eh! 
Edi dapat Kuya Tofer kita?" 


"Kuya Tofer ka dyan! Hindi pwede! Kasi kasal tayo. Dapat ang 
tawag mo sakin, Baby.. Honey.. Babe, Darling., yun mga ganun!" 
natawa siya bigla! Nakangiti lang ako sa kanya. 


Nagsimula na kaming mag lakad papunta sa bahay ni Ryan. Tawa 
parin siya ng tawa. 


"Bakit naman gusto mo ng ganun tatawag ko sayo? Gusto mo 
DARLING? DEAR? SWEETHEART?" tumawa ulit siya ng malakas. 


"Pang matanda na yun eh! Hindi bagay satin! Sige.. Baby na lang! 
kaya lang hindi ka naman baby face... tapos tingnan mo yung 
mukha mo., hindi ka na gwapo.." 


Huminto kami tapos hinawakan niya mukha ko 


"Tofer ang pangit mo na, mukha ka ng lolo, ang dami mong 
wrinkles oh.." tinititigan niya lang ako eh! Kunwari pa siya. 



/ 

98 


"Sino kaya mukhang matanda satin? Tingnan mo nga ikaw oh., ang 
haba na ng buhok mo, kelan ka ba huling nag pagupit? Mukha ka ng 
manang!" hinawakan ko yung buhok niya. 


"Seryoso mukha na akong manang?? Kelangan ko na ba 
magpagupit??" na conscious ata siya sa mga sinabi ko. 


"..." hinawakan ko lang kamay niya at nagsimulang mag lakad. 


"Hindi mo naman sinagot tanong ko eh., ano nga??" 


Hindi pa rin ako nag salita. Hindi na rin siya nangulit. 


"Alam mo, kahit na mag mukha ka pang manang, kahit na dumami 
wrinkles mo, kahit sobrang slow ka at naive.. Ok lang sakin. Basta 
ang alam ko nag promise ka sakin na hindi mo ko iiwan. Ikaw lang 
ang makakasama ko, ikaw ang gusto kong makasama. Yun lang 
naman ang mahalaga sakin eh.." 



MUSIC WILL STOP HERE. 


"Ayos. Hindi napigilan ng kambing ko! bumigay! Sabi ko na nga ba.. 
matagal mo na kong gusto eh! Tss. Siguro yung mga panahon na 
inaasar mo ko.. tapos inaasar kita kinikilig ka noh? " Natulala lang 
ako sa kanya parang ganito -> 0_0 hahaha "HAAY!. Sabi ko na nga 
ba eh! Gandang ganda ka na sakin nung Simula pa lang. Kaya siguro 
hindi ka tumanggi na pakasalan ako kasi alam mo na magiging 
maganda at gwapo mga anak mo! haha! i knew it! " 


0 0 


"Tingnan mo tinititigan mo pa rin ako.. tama na! natutunaw na ko 
eh.." Panahon na siguro para mag salita ako. 


"Alam mo., ang bading nung hirit mo eh! Sana tumahimik ka na 
lang." Turn naman niya para gumanito 0_0 



"See. Ur gay." 


"Tss. Sige na. Gay na ko. Nahawa kasi ako sa pagiging gay mo eh!" 
OK IM NOT WINNING! 

"Oo gay na ko. Kasi nag kagusto ko sa isang gay. Too bad." 

Bianca -> 0_0 

"Sinong gusto mo?" 

"Shut up. You're annoying." 

Nag smile lang siya sakin. Na gets niya kaya? haha! Slow kasi yung 
batang yun eh. pero sana gets niya. Muahahha! 


Chapter 35 



Ano ba to, masyado na ko kinikilig ngayong araw na to. Halos 
nakalimutan ko na nga yung pag alis ni Nathan eh. Haay. Sana lagi 
na lang kaming ganito. Naglalakad, holding hands., tahimik.. walang 
away, walang istorbo.. 


"Tofer." Lumingon siya sakin.. grabe ang gwapo niya.. hindi totoong 
may wrinkles na siya, style lang yun para matitigan ko siya. Tapos 
baby face nga siya.. ang ganda pa ng pagka singkit ng eyes niya.. 
haay. 'Can I have you forever?' gusto kong itanong sa kanya yan. 


"Bakit?" 


"Gu..gus-gust.." 


"I like you.." 


Hinigpitan niya yung hawak niya sa kamay ko, yung tipong ayaw 
niya akong pakawalan sa pagka hawak niya. Ganun. 


"Can you tell me how much you like me?" 



"Tumingin ka sa langit.." uhh.. ano kuneksyon nun sa tanong ko? 
weird. 


"Hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh!" 


"Just look." 


Tumingin ako sa langit. Ang darning stars. 


"Ano naman?" nakatingin kami pareho sa langit. 


"Then count the stars." napatingin kao bigla sa kanya, habang siya 
nakatingin pa rin sa langit.. naka ngiti. 


"Nababaliw ka na ba? Impusible yung pinapagawa mo eh!" 
tumingin siya sakin.. 


"Exactly. Ganun din ka impossible ang pag explain kung gano kita 
gusto." 



Nag smile siya sakin at inalis na niya yung tingin niya. Ibig sabihin 
hindi niya maexplain kung gano niya ko kagusto? Maraming 
dahilan? 0 hindi niya lang talaga maexplain? Oh well. He told me 
he likes me anyway. Yun lang. 


"Me too.. I can't even explain how much I love you.." bulong ko. 


"Nagsasalita ka na naman mag isa dyan! HAY NAKO! Bakit ba kasi 
minsan nababaliw na yung asawa ko eh! Baka pati ako mahawa pa 
sa kabaliwan mo!" 


"Bakit ako nagging baliw?? HA? Sabihin mo nga? Nakakaasar ka 
talaga!" binitawan ko kamay niya. Nag grin lang siya. GRR! 
Nangaasar talaga siya! 


Maya maya 


"OHMYGOD!" badtrip!! Bakit ngayon pa?! 


"Ok ka lang?? kaya mo pang maglakad???" 



"Ok lang ako.. ouch.." Natapilok ako! Anong kamalasan ba tong 
nangyayari sakin!!! 


"Anong ok?? May ok bang nag ouch?? Sabi ko naman sayo diba, 
sabihin mo lang sakin kung nasasaktan ka.. bakit ba ganyan ka?" 


"Masakit, masakit.." 


"halika bubuhatin na kita, sumakay ka sa likod ko." 

Ayoko na siyang galitin, baka mamaya mag talo pa kami.. umakyat 
ako sa may likod niya. 


"Mabigat ako.. wag na lang." 


"Tss. Ok lang.. para san pa ko kung walang magbubuhat sayo diba? 
Chixtalaga oh!!" 


"EH AYOKO!!! Mabigat ako.. aasarin mo lang ako pag tapos eh.." 



"Ano ka ba!! ano ba mas mabigat, GOAT o CHICKEN?!" 


"Goat. 


ii 


"Eh ano mas malakas, GOAT o CHICKEN?!" 


ii 


Go..at.. 


II 


Ano ba yan! may point siya.. hahaha! Nakakaasar! feeling ko 
napaka bobo ko talaga pag siya kasama ko! argh. 

98 


Naglakad na kami papunta kela Ryan, buhat buhat pa rin niya ko.. 
nasa may tapat na kami ng bahay ni Ryan. Maya maya nakita na 
naming padating nay un kotse ni Ryan. 


Bumukas yung pinto ng kotse, at babae yung lumabas.. 
"Tofer kilala mo ba yung babae..?" 


"Hinde eh. Ngayon ko lang yan nakita. Hinde mo rin ba kilala?" 



"Hinde.." hindi niya rin kilala.. sino kaya yun.. bumibilis tibok ng 
puso ko.. bakit kaya.. 


Bumukas yung pinto sa may passenger's seat. Si Ryan na yung 
bumaba. 


Nag lakad si Tofer papunta sa may kotse. 


"Ry! San ka galing?" 


"Sorry., lasing na kasi si Ryan eh., kanina pa kasi kami umiinom, 
naparami inom niya.." 


"Sandy, sa bahay ka na matulog.. tara na sa loob... sino ba yang 
kinakausap mo? Nanlalalaki ka na kagad gusto mo mag break na 
tayo??" 


"Hinde, ano ka ba Ry, kaibigan mo ata sila eh." 



Tumingin samin si Ryan. Tapos tumingin siya sakin.. pangiti pa lang 
ako sa kanya ng bigla niyang inalis yung tingin niya sakin.. 


"Tofer, baba mo na ko.." 


"Ano ka ba.." 


"Sige na. 


ii 


Binaba ako ni Tofer. Nag lakad ako papunta kay Ryan. 


"Sandy pasok na tayo.. ang sakit na ng ulo ko. Feeling ko na susuka 
ako eh." Nasusuka ba siya dahil nakita niya ako? Ano bang nagawa 
kong kasalanan? Bakit ganun siya kumilos? Hinde.. lasing lang siya. 
Hindi niya alam mga pinag sasasabi niya. Tama.. Ryan., bakit ka ba 
nag lasing.. 


Pumasok na sila Ryan sa loob ng bahay. Iniwan niya kami ni Tofer sa 
labas. Wala manlang siyang sinabi sakin.. samin.. 



"Bianca, uwi na tayo.. lasing si Ryan., pabayaan na muna natin 
siya." 


"Ha., eh., teka. Yung babae.. dyan matutulog kela Ryan., sabihin na 
lang natin sa kanya na ihahatid natin siya sa bahay niya. Tama, tara 
sabihin natin un!" 


"Ano ka ba! Nakakahiya yun! Pabayaan na lang natin sila dyan. 
Gawin nila kung anong gusto nilang gawin.. wag na tayong 
makialam!" 


"PERO HINDE PWEDE!" 


"Ba-bakit hinde pwede? Nagseselos ka ba..?" 


Nagseselos? Sino ako? Nagseselos nga ba ako? Bakit niya naman 
ako tatanungin ng ganun? Mukha ba akong nagseselos? 


"Oo.. kasi pag nag ka girlfriend siya.. mawawalan na siya ng time 
para sakin.. sino na makakasama ko pag wala ka? Sino mag aalaga 
sakin pag iniwan mo ko? Para na kaming magkapatid ni Ryan., 
tapos hindi niya pa sinasabi sakin na may nililigawan siya. Tapos 



ang cold niya pa ngayon.. Ayoko magalit sakin si Ryan., kasi pag 
nagalit siya.. pano na ko?" 


"Aww.. nagseselos ang baby ko.. hinde yan ano ka ba! Hinde ka 
naman matitiis niyan ni Ryan eh, pati ikaw parin number one sa 
kanya. Alam ko yun." 


"Pano mo nalaman?" 


"Eh kasi.. gusto ka niya.." 


Chapter 36 


One week after. 


Mae's POV 



"BIAAAAAANXXXX!!!!!!!" aba sabay pa kami ni Carla sumigaw! 


"GRABEM! Nagkita rin tayo sa wakas!! Sobrang miss ko na kayo!!!" 


"Miss ka na rin namin! Alam mo ba tuwing gabi gusto naming 
tumawag sayo.. kaya lang badtrip, lagi kaming may assignments!! 
Tapos araw araw pa may quiz! Pero ok lang.. nakasurvive naman 
kaming penguin friends mo eh!" 


"00 noh! Teka, asan si Dylan? Sino nag drive sayo dito?" 


"Ah, nag cr lang siya saglit. Ready na ba kayo?? Tara na sa kotse! Si 
Ryan kanina pa umalis eh!" 


Si RYAN??? Kasama siya.. makakasama ko siya sa beach., pero 
malamang ang focus lang nun ay kay Bianx.. ganun naman talaga 
eh. Makakasama ko nga siya hindi naman ako pinapansin. Para san 
pa kaya yun? Oh well. 


Pumunta na kami sa may kotse nila Bianx, andun na rin si Dylan, 
ngumiti siya samin ni Carla. Aba! Himala to! Ngumingiti na pala 
siya? Kelan pa siya natutuong igalaw muscles niya sa may bibig pag 




nakikita kami? Pero sa bagay. Ang alam ko pinapasaya niya na si 
Bianx.. at alam kong masaya si bianx. Ok na yun! 


2 hours kaming nag biyahe. Ang tagal. Bumakat na ata yung pwet 
ko sa upuan eh! Hindi na kami nag stop over kasi may dala naman 
kaing chips pati inumin. 


"Ang ganda nung place!!" 


"Oo nga eh! Grabe.." 


"Andito na pala kayo., tara lagay na natin yung mga gamit niyo sa 
loob.." 


Kilala ko yung boses na yun.. OMG! Siya kaya yun?? Ang bilis ng 
tibok ng puso ko.. grabe.. Lord sign ba to? 


Dahan dahan akong lumingon.. 


"Mae!" sabay niyakap niya ako. OH GOD OH GOD! Hindi ako 
makagalaw.. Ryan.. Bakit ka ba ganyan? 



"RYAN!! HINDI NA ATA MAKAHINGASI MAE!!!" narinig ko na sinabi 
ni Carla. Tinanggal na ni Ryan yung yakap niya sakin. Tumingin k 
okay Carla. Carla., you are soooo dead. Ngumiti lang siya sakin. 


"Carla!! Namiss ko kayo., ang tagal na nating hindi umiinom ha! 
Mukhang lumiliit na si junior sa chan mo!" tumawa kami. 

98 


"Manahimik ka na nga dyan! Mamaya iinom tayo eh! Hahaha! Kala 
mo! Makakainom ulit si junior!" 


Tumawa ulit kami. Grabe, ang lakas ng feeling kong magiging 
masaya tong outing na to! Pero bakit parang may sablay sa 
pakiramdam ko? Ewan. Malalaman ko na lang yun mamaya. 


11:30 am na, nakita ko si manang nag iihaw. Si Ryan at Dylan 
magkausap. Ako naman kasama ko si Carla at Bianx. 



"Mae!! Umamin ka.. HD ka kay ryan noh??? Wag mo na deny.. 


halata eh." 

Ngumiti lang si Carla. 


Anong isasagot ko? Aamin ba ko? Hindi kaya siya magalit? 

"Alam ko na! wag mo na sagutin. Tss. Ikaw talaga!! Bakit hindi mo 
kagad sinabi?? Edi sana maaga pa lang na lakad na kita sa kanya!!" 

"Eh kasi nahihiya yan sayo, akala niya HD ka kay Ryan." 

Nagulat ako sa sinagot ni Carla. Pareho talaga kami ng iniisip. 


"Sabi ko na nga ba itatanong niyo yan eh, masyado niyo lang kami 
binigyan ng meaning ni Ryan, akala ko nga rin HD ako eh. Hinde 
pala. Wala kasi akong kapatid diba? Alam niyo naman yung feeling 
eh. Pare pareho lang tayong walang mga kapatid! Yun nga lang, 
kayo hindi niyo first time magka boyfriend., eh ako? Instant 
ASAWA! Haha!" 



So wala siyang HD kay Ryan? Ibig sabihin.. ako lang?! Eh., may 
sablay pa rin.. Haaay. 


"Akala kasi naming gusto mo siya, pano ba naman, lagi kayong 
magkasama!! Halos araw araw ata magkadikit kayo!" TAMA si 
Carla!! Kaya tuloy pati ako nag seselos.. Selos? NO! Hindi pwede.. 


"Hindi naman kasi kayo nag tanong eh. Ay oo nga pala, may 
girlfriend si Ryan eh., last week lang ata.." 


"Girlfriend..?" GIRLFRIEND?!?! AS IN... IN A RELATIONSHIP STATUS 
NIYA?? IM DEAD! Wala na talaga.. Goodbye Mae na.. Eh.. Ako It's 
Complicated na eh., ano ba to. 


"Mae ano ka ba! Girlfriend pa lang naman eh! Pwede ka pang 
magpakipot noh! Tutal Maria Clara ka naman eh!" 


"Oo nga! Hindi tayo katulad ni Carla eh!" sabay kaming tumawa ni 
Bianx! Tama nga naman kasi si Bianx eh, lantaran si Carla. Hindi 
katulad namin.. hahaha! Pakipot sa umpisa, pero bibigay rin sa huli! 



"PAKYU! Ako na naman nakita niyo! Haha! Palibasa may boyfriend 
ako eh!" 


"I BET HINDI KAYO TATAGAL!" tumawa na naman kami ni Bianx. 


"Loko kayo. Hahaha! Oo na! hindi na kami tatagal!" 


"Tara dun tayo sa may beach!" niyaya ko sila pumunta sa may 
beach, para naman masulit naming to noh. Ang ganda nung view 
eh., ganda nung resort.. 


12:45 pm naluto yung mga food. Tinawag kami ni manang para 
kumain. 


Pag dating naming sa may mansion (mansion lang tawag. Haha!) 
kumuha na kagad sila Bianx ng pagkain. Ako lumabas ako saglit 
para may kunin. 



Nakita ko si Dylan lumabas din ng mansion. Sinundan ko siya.. 
papunta siya sa may parking lot pero hindi siya sa kotse nila 
pumunta. Nakatayo lang siya dun., may nag stop na car sa harap 
niya. Bumukas yung pinto at may lumabas.. si Nina. 


"Anong ginagawa niya dito.. pinapunta rin ba siya ni Bianca?" 


Anong klaseng tanong bay un! Bakit naman siya papapuntahin ni 
Bianca? Eh karibal niya nga yan kay Dylan eh! 


Nag usap sila.. hindi ko narinig.. ang layo kasi nila.. mahuhuli naman 
ako pag lumapit ako! Mas ok kung dito na lang ako sa lugar ko, kita 
naman eh! Nag lalakad na sila papunta sa may mansion. 


Umupo ako sa may upuan sa tapat nung mansion, nakita nila ako 
dun. 


"Mae.." nag pretend ako ng walang naririnig. 


"Hi Mae!" siya na nga yun. Lumingon ako sa kanila. Blank 
expression of course. 



"Mae, kilala mo naman si Nina diba?" 


"Oo. Hinahanap ka nga pala ni Bianca kanina pa. San ka ba nag 
punta?" 


"Ah ganun ba? Sige.. pasok lang kami ha." Hindi na ko sumagot. 
Humarap na lang ulit ako sa magandang view. 


Pumasok na sila ng mansion. Malayo layo pa naman ang dining 
room eh. Siguro sa laki ng bahay nila Ryan hindi kagad nila makikita 
yung dalawa, kasi sala muna tapos may wall, pag nag right ka tsaka 
pa lang ang dinning room. 


After 1 minute pumasok na rin ako. Nakita ko sila naka upo sa may 
couch. Dumiretso lang ako sa may dining room. Nakangiti pa si 
Bianx. Ibig sabihin hindi niya pa sila nakikita. 


"Mae kain ka na! anong gusto mo? Kukuha kita ng food.." guess 
who?? Duh? Of coure.. yung prince charming ko. 



Teka. May boyfriend ako eh., yun nga lang he's not acting like my 
boyfriend., pano ba naman kasi.. nasa Indonesia na siya.. kahit 
kelan ang love life ko talaga palpak! 


"Mae gumlaw ka naman.. bakit ka ba natutulala?" bulong ni Carla. 

"Ha? Si Chino., naaalala ko kay Ryan.." 

"Kayo pa ba ni Chino? Akala ko ba wala na kayo?" 

Tumango lang ako bilang sagot. Akala ko rin hindi na eh., ako na 
yung nahihirapan. 

98 


"Guys wait lang ha! May kukunin lang ako sa may sala." 


Sala??? Wag!!! Ano kaya kukunin niya?? Omg! No! hindi siya 
pwedeng pumunta sa may sala. 


"BIANX! Ako na lang kukuha.. ano ba kukunin mo?" 



"Ano kaba! Kumain ka na nga lang dyan! Ako n kukuha." 


Umalis na siya bago pa ko sumagot. I wonder kung nakita niya sila 
dun., ano kaya magiging expression niya.. not good. 


Chapter 37 


Hours bago makadating sa batangas 


Dylan's POV 


Calling.. 


NH <3 



Tumatawag si Nina., ang aga aga eh.. 


"Bianx, punta lang ako sa cr ha? Intayin ko na lang kayo sa auto, 
ok?" 


Ngumiti lang siya. Papalakad na siya pero hinawakan ko yung 
kamay niya. 


"Bakit?" Ngumiti ako sa kanya 


"Wala lang.. Sorry., sige na.." binitawan ko nay un kamay niya. Nag 
smile siya sakin. Sorry Bianca., kakausapin ko lang si Nina.. 


Nagpunta ko sa may cr, hindi pa rin tumitigil kaka vibrate ng phone 
ko. Hindi talaga siya sumusuko. 

"Hello? Bakit?" 

"May gagawin ka ba? Let's go out." 

"Aalis kami nila Bianca." 


"Really? Where are you going?" 



"Batangas." 

"San dun? 

"Sa resort nila Ryan." 

"Ok bye." 

Binaba na niya kagad yung phone. Dumiretso na ko sa auto para 
hintayin sila dun. 

After 2 hours 


Kasama ko si Ryan, nakaupo kami sa may tapat ng mansion., sila 
Bianx at Carla nag punta sa may beach. 

"Ry, pupunta si Nina.." napatingin siya sakin 

"Seryoso? Bakit daw?" hindi ko rin alam.. ayoko na alamin.. 

"..." Bakit nga ba? Hindi ko rin alam eh.. I dont miss hr., really.. I 
think. 



"Hindi mo pa ba tinatapos ang lahat??" 


"I did. No... SHE DID. Wala na kami. Cool off eh, diba parang break 
na yun?" 


"Parang lielow.. ganun na rin siguro yun! Ano bang malay ko! Puro 
fling lang ako eh.." 


"Ry, about last week., yung babae.. yung natulog sa bahay niyo.. 
ano mo yun?" 


"Ah, si Sandy? Girlfriend ko yun. Hahaha! Ang bilis noh? " Oo ang 
bilis, napalitan mo kagad si Bianca. 


"Alam ko naman na gusto mo si Bianca eh., pero Ryan., mahal.." 
napahinto ako sa sasabihin ko.. 


"GagO tuloy mo. Parang binitin mo sarili mo eh." May point siya. 


"I love her.." ngumiti siya sakin. Hindi siya galit?? 



"Edi okey! Ang tagal tagal ko ng gusting marinig yan sayo. Ewan ko 
ba, hinde ako sigurado kung gusto ko siya, parang iba pakiramdam 
ko sa kanya. Yung tipong hindi ko siya pwedeng maging girlfriend, 
kasi.. parang kapatid lang turin ko sa kanya." LIAR. 


"Wag ka mag alala. Alam ko naman na gusto mo siya eh., pero 
gusto ko lang malaman mo na ipag lalaban ko siya sayo. Haha! 
Sorry ka na lang. ayoko siyang isuko." Sinuntok lang niya ako sa 
braso ng mahina. 


"Dapat lang talagang protektahan mo siya sa mga buwayang 
katulad ko. Pati loko ka. hindi ko siya pinag papantasyahan pramis. 
lyong yio na siya." 


Luto na ang pagkain. Tinawag na ni manang sila Bianca sa beach. 


Calling.. 
NH <3 


"Ano?" 



"Pupunta ako sa resort." 

"Alam ko." 

"Alam mo na rin bang andito na ko?" 


Inend ko na yung tawag niya. 


Pumasok na sila Bianca para kumain. Lumabas naman ako ng 
mansion para puntahan si Nina. Nakita ko na yung sasakyan niya, 
huminto ita sa tapat ko. Lumabas na siya ng kotse. 


"Bakit kelangan sumunod ka dito? Ano na naman bang kelangan 
mo?" 


"Wala. I just missed you. And I told you, you have to tell me where 
you're going. Kaya andito ako. Why? Hindi ka ba natuwa? Nageffort 
akong pumunta dito ah." 


"Oo na. baka magulat lang si Bianca kasi andito ka." Baka kung ano 
isipin nun., baka magalit siya sakin, isipin niya niloloko ko lang siya.. 


"Then sasabihin ko na nagkataon lang." 



"Whatever. Dun nalang tayo sa loob." 


Pumunta kami sa may mansion, sa labas nakita ko si Mae. 
Nakaupo, nakatingin sa magandang view. 


"Mae.." Hindi siya lumingon. 


"Hi Mae!" Bati ni Nina. Humarap siya. Walang expression sa mukha 
niya. Halatang wala siyang paki kay Nina. 


"Mae, kilala mo naman si Nina diba?" Tanong ko sa kanya. 


"Oo. Hinahanap ka nga pala ni Bianca kanina pa. San ka ba nag 
punta?" Hinanap ako ni Bianca? Oh no. Bakit ba kasi kelangan 
dumating pa to eh. Pero.. medyo natuwa ako sa ginawa niya.. 
Medyo lang.. effort nga naman. Pero naaasar parin ako kasi alam 
naman niyang kasama ko si Bianca eh. 


"Ah ganun ba? Sige.. pasok lang kami ha." Hindi na nagsalita si 
Mae. Pumasok na kami ni Nina sa loob. Umupo kami sa may sala. 



Hindi ako nagsasalita, baka mamaya Makita pa kami ni Bianca., 
kung ano maisip nun. 


Pumasok na rin si Mae sa loob. Dumiretso siya sa may dinning 
room, siguro kakain na siya. Naririnig ko boses nila Bianx dun. 
Gusto ko siyang puntahan pero andito si Nina. 

/ 98 


After 30 mins. Nakita ko si Bianca, nakatingin samin. 


"Bianx." Yan lang ang nasabi ko. 


Mae's POV 


Habang wala si Bianca, sinabi ko na kela Carla at Ryan na nandito 
na si Nina. 



"Sino bang nag invite sa kanya dito? Si Dylan? Ang kapal naman 
pala ng mukha nun eh!!!" 


"Wag ka ngang maingay.. baka marinig nila tayo.." 


"Eh ang kapal kasi ng mukha niyan ni Dylan eh., akala ko pa naman 
din ok na sila ni Bianca., hindi pa pala." Halatang naiirita si Carla, sa 
tono pa lang ng pananalita niya mapapansin mong naiinis siya. 


"Wag niyong sisihin si Dylan, si Nina ang nagpasyang pumunta 
dito.. hayaan na lang natin siya. Nako ayoko ng gulo dito ha! 
Behave." Si prince charming talaga oh! Haay. Kahit kelan ang bait 
niya. 


"Hindi naman kami mang gugulo eh., wag ka mag alala." 


"Oo nga." 


After 2 mins bumalik na si Bianca. 



Hawak niya yung iPOD niya, naka smile pa rin siya as if wala siyang 
nakita. BIANX andun si Nina!!! Bakit nagagawa mo pang ngumiti?? 


Lahat kami nakatingin lang sa kanya. Ganito expression namin -> 
0 0 


"Oh bakit? Ano nangyari?" Bakit kami tinatanong niya ng ganun? 
Baligtad ata eh. 


"Wala. Kain ka ulit!" sabi ni Ryan sa kanya. 


"Biankee.. ok ka lang?" tanong ko naman sa kanya. 


"Oo naman. Tapos na ba kayo kumain? Tara! Punta na tayo sa 
beach!!" 


"Tara na!" sabi naman ni Carla. 


Tumayo na lang kami ni Ryan. 



BEACH 


"Wooooooow! Ang sarap ng feeling!" sabi ni Bianx 

"Bianx, ok ka lang ba? Alam kong hindi kasi nandito si Nina. Wag ka 
nga mag pretend na ok ka!" tumingin lang si Bianx kay Carla. 

"Tama si Carla, Bianx. Kung nasasaktan ka wag mong itago." 

"Sis, tama sila. Stop pretending." Sabi naman ni prince charming. 

"Bakit ba ganyan kayo mag salita? Okey lang naman talaga ako eh." 

"Pano mo naman nasabi na ok ka eh kasama ng asawa mo si 
Nina!!" 


Nako pumitik na si Carla. Ngumiti lang si Bianx. Iniintay pa rin 
naming ung sagot niya. At sa wakas sasagot na siya. 



"Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Mahal ko siya. Alam niyo 
naman yun diba? Pag mahal mo ang isang tao, dapat may tiwala ka 
sa kanya. Pati kasal na rin naman kami eh. And sabi niya gusto niya 
ko. Yun lang namna yung mahalaga ngayon eh. Mahal ko siya gusto 
niya ko. May tiwala ako sa kanya. And kung may gawin silang 
kakaiba.. ewan. Faith in fate." 


May point siya.bilib talaga ako sa kanya. Kahit na weird siya, she 
never fails to impress me. Faith in fate. Tama. 


Parang ako sa boyfriend ko na nasa Indonesia. Hindi pa naman two 
timing ang ginagawa ko eh. Kasi gusto ko lang naman si Ryan, as in., 
crush. Kasi may hawig sila ni Chino. Pero wala lang to. Siguro kasi 
nakikita ko si Chino sa kanya, kaya ganun. Pero faith in fate. Haha! 
Tama! 


"TAMA! TRUST LANG!" Sabi ni Carla. 


Maya maya nag hahabulan na kaming apat! Haaay. Para talaga 
kaming mga bata. 



Pero kahit na ganun, masaya parin kami. 


Carla’s POV 


Si Nina kasama ni Dylan sa sala ng mansion. Si Bianca nakita sila, 
ako si Ryan at Mae., hindi alam kung pano tutulungan si Bianca., 
ano nga naman bang alam ko sa buhay may asawa? Eh sarili ko 
ngang relationship hindi ko alam ayusin eh. Pangalawang boyfriend 
ko na nga tong si Vander eh, pero feeling parin nila hindi kami 
tatagal.. bakit? Ewan ko rin. 


".Faith in fate." Yan ang sabi ni Bianca. 


"TAMA TRUST LANG!" sigaw ko naman. Tapos nun nag habulan na 
kaming apat. 


Ang bilis ng araw, gabi na naman. Ilang hours na lang 2nd day na 
namin dito, at pagtapos nun, kinabukasan ulit uuwi na kami. Back 
to normal. 




"Carla, ikot ikot tayo dito, si Mae and Ryan kasi nagluluto ng food 
eh." 


Si Bianca, niyaya akong mag ikotikot. Tumango ako bilang sagot sa 
kanya. 


"Ayos dito noh? Ang swerte natin at ang yaman ng naging kaibigan 
natin! Nako lalo naman ikaw, isipin mo yun, may ari ng PLDT yung 
najackpot mo! Hahaha!" Biro ko sa kanya. Bakit, jackpot naman 
talaga siya ha? 


"Nako, naapektuhan na ata ng alcohol yang utak mo eh!!" tapos 
sabay tawa "Anong tingin mo sakin? Aakuin yung yaman nila? 
Hinde noh! Kahit na alam kong yung Uncle ni Tofer big time sa 
airport, hindi ko aabusuhin un!" 


"Anong kuneksyon nung Uncle niya sa pag ako mo ng kayamanan?" 
Ang labo kasi nung sagot niya eh. 


"Tange! Syempre, kahit kelan pwede niyang kausapin un, kahit na 
labas pasok kami sa airport, hindi kami pipigilin, sasabihin lang 
namin yung pangalan namin dun tapos makakapasok na kami dun! 



Pati mas madali para samin makapunta ng ibang bansa kasi libre!" 
LIBRE? Wow! Big time nga! 

/ 98 


"Libre?? Ayos un ha!!" 


"Anong ayos? SOBRANG AYOS!! Big time eh. Ewan ko ba kung 
anong meron sa pamilya nila! Bakit ganun na lang sila kayaman!" 
natawa ko sa sinabi niya. Pano ba naman ung expression niya ung 
galit! Wala naman ginagawa sa kanya yung pamilya ni Dylan! Haha 


Nakarating kami ni Bianca sa may pool side, ang ganda talaga ng 
lugar! 


"Bianx naririnig mo ba yun?" napahinto kami sa pag lalakad, 
hinahanap naming kung san nanggagaling yung boses.. 


"Hindi lang naman tayo ung nandito sa resort ngayon diba?" si 
Bianca naka focus sa pakikinig.. 



"Tara na, baka mahuli tayong nakikinig sa kanila eh!" Aba, siya nga 
tong mukhang spy kung makinig eh, tapos ako pa niyaya! Haha! 


"Ssshh.." may narinig akong pangalan eh., kelangan lang ng konting 
katahimikan. 


Lumapit kami ni Bianca, nag tago kami sa may likod nung cottage, 
pero biglang nagging malinaw ung boses, as in malinaw! 


"Nasan ka na ba? Kanina pa kita iniintay eh, hindi ka naman nag 
papakita.." 


Biglang may tumakbo na babae sa loob ng cottage. Si Nina. Pareho 
kaming nagulat ni Bianca. Hindi kami makapag salita. Kasi yung 
boses na narinig naming., alam na alam naming kay Dylan yun. 


10 mins bago may nagsalita sa kanilang dalawa, kahit kami ni 
Bianca, inintay naming na may magsalita. 


"Naalala mo pa ba yung mga promises mo sakin nung high school 
tayo?" 



"Oo naman. Tinupad ko halos lahatyun." 


Promises? Ibig sabihin, madami.. hindi nag bago expression ni 
Bianca, nakikinig langtalaga siya. 


"Eh nung prom, naalala mo pa ba yun?" 


Biglang napatingin sakin si Bianca pagsabi ni Nina ng prom. Alam ko 
kung anong nangyari dun. Kasi, kami mismo ni Bianca ang naka 
witness nun. Halos pag tapos nung incident na yon, hindi naming 
alam kung papano namin pareho pakikisamahan si Dylan. Sinabihan 
lang ako ni Bianca na wag na ipaalam kay Mae, at dapat kalimutan 
na yung mga ganung bagay. 


Ano nga ba talagang nagyari sa prom na yan? Curious kayo? Sige, 
ewan ko na lang kung hindi kayo mahurt... 


Chapter 38 



8 months ago.. 


"For this year's Prom's King and Queen are MR. LANCE KRISTOFER 
DY and MS. BIANCA MARIE VELO" nag palakpakan lahat ng tao, 
alam kasi ng mga student sa nakasal sila eh. 


Tumutok ung spot light kay Bianca, pero.. nasaan yung prom king? 
Hindi rin namin alam. 


"Sige na Bianx, kunin mo na yung crown. Hayaan mo na si Dylan." 


Umakyat ng stage si Bianca. Walang escort. Kinuha niya yung award 
ng walang escort. Bumaba rin siya ng walang escort. 


"Asan na ba kasi siya? Ang sarap niya namang kotongan! Hindi ba 
niya alam na dapat sasayaw kayo kasi kayo ung nanalo? Kakaiba 
siyang lalaki ha. Iniwan ka pa niya mag isa." 


"Carla, samahan mo muna si Bianca hanapin si Dylan.." 



Tumango lang ako. Nag hanap kami ni Bianca, halos nag tanong 
kami sa lobby kung nakita ba nila si Dylan. Ang labo nga eh, 
sumagot sila perho hindi naman nila kilala si Dylan, ang sabi pa nila 
'hindi po naming siya nakita eh.' Hello, parang kilala niyo eh noh? 


"May nag check in bang Nina Hernandez dito? Friend kasi namin un 
eh, pero hindi namin siya makita, hinahanap siya ng mom niya 
sakin." 


Si Bianca akala mo totoo eh. Okey umarte eh. Kala mo totoong 
kaibigan niya si Nina. 


"Ah. She was here a while ago with a guy, she checked in." 


"Guy? Does he look like a Chinese? Is he tall and payat?" tall and 
PAY AT! Hahaha! Kamusta ka naman BianxM Anong klaseng 
description yan! Haha! 


"Yeah. The handsome guy." Handsome guy? Nako, siya na nga yun. 


"Can you tell me her room number? It's really important. You can 
even talk to her mom if you want to." 



"No it's ok miss, it's room, 610." 610?! 609 Yung room namin ni 
Carla tapos 611 sila Bianx at Dylan, kasi yun yung room na dalawa 
yung bed. Ibig sabihin.. 


Nagmadali kami ni Bianca pumunta sa may elevator. Buti na lang 
nasa bag yung card key namin. 


Pag check namin sa room ni Nina, wala naman tao. 


"Wala sila dito.. baka naman hindi sila magkasama.." 


"Wag ka ngang mag tangatangahan! Sabi nung babae sa baba na 
magkasama sila!" 


"Tara, samahan mo nga muna ko sa room ko. May kukunin lang 
ako." 


Pinasok ni Bianx yung card, at dahan dahan niyang binuksan yung 
pinto. 



SCENE: 


Dylan + Nina = making out 


Pareho kaming natulala ni Bianx. Hindi namin alam kung anong 
sasabihin namin sa isa't isa. Andun lang kami. Nakatingin sa kanila. 
Bakit ba kasi kelangan nakapikit pag nagkikiss? Ayan tuloy! Hindi 
nila kami nakikita. PAti hello!! maririnig mo ung beep pag may 
naginsert ng card key! ARGH! Sinara namin ng konti ung pinto, may 
konti pang space para marinig namin ung pag uusapan nila. 

98 


"Nina, mahihintay mo ba ko ng 2 years? After 2 years., pwede na 
kitang mahalin.. sayong sayo na ko.." two years? Bakit? Mag 
hihiwalay na sila after 2 years? Teka. Ang gulo ata. 


"Dylan, pumayag lang akong gawin natin to., kasi.. naguguluhan 
ako.. ewan ko.. siguro, masaya lang ako.. ewan.. sorry.." 


Tumingin ako kay Bianca, tulala lang siya.. nakaupo sa sahig.. 
malungkot. 



"Bianx, tara na.." tumingin lang siya sakin at ngumiti. Tumayo 
kaming dalawa para sumakay ng elevator. Ang bagal mag lakad ni 
Bianca., nasa loob na ko ng elevator siya naman papunta pa lang. 
hindi ko naman siya masisise eh.. I can feel her pain. 


Pag pasok ni Bianx sa elevator biglang lumabas sila Dylan sa room. 
Hindi sila nakita ni Bianca, pera alam kong nakita siya ni Dylan. 


Dylan's POV 


Sila Carla at Bianca ba yun? San kaya sila galing? Ah baka sa room 
nila Carla. One room away lang naman sila sa room namin eh. 


"Nina, wag mong kakalimutan yung sinabi ko sayo ha.. 2 years., 
wait for me.." 


Nag smile lang siya sakin. 



Matagal tagal pa ang 2 years, siguro madaming pwedeng mangyari 
dun, siguro ung gusto kong babae nung grade school, magustuhan 
ko ulit, pera ngayon.. si Nina., alam kong iintayin niya ko.. 


Carla’s POV 


Bumalik na kami ni Bianca sa ballroom. As usual tulala pa rin siya. 
Ewan ko ba. Parang hindi siya makapaniwala.. 


"Bianx.. tama na.. nangyari na eh, siguro dapat mag usap na lang 
kayo tungkol sa incident na un. Pati sabihin na rin natin kay Mae.." 


"Ha., hinde.. ayoko.. satin na langyun.. mag pretend ka na lang na 
hindi mo na kita un.. at ako.. susubukan kong kalimutan.. pag 
inopen ko ung topic na yun, mag pretend kang hindi mo alam." Nag 
papakamartyr na siya. Hindi ko alam sasabihin ko, pero siguro yun 
ung gusto niyang mangyari.. nag nod na lang ako. Naiintindihan ko 
siya, kahit na hinde. 



"HOY! Andito lang pala kayo! Tara! Sayaw tayo.. ay! Andito nga 
pala si Ryan.." tumingin si Mae kay Bianx, "Kanina ka pa niya 
hinahanap.." 


Hinahanap raw ni Ryan si Bianx.. Wow. TEKA! ANO?? Hinahanap ni 
Ryan si Bianca? Ganun na sila ka-close ni Ryan? 


"Ay! Ayun na pala siya kasama ni Dylan!" napatingin kami ni Bianca 
sa lugar na nituno ni Mae, si Dylan nga at si Ryan.. 0_0 


"Ang gwapo niya noh?" Natulala lang ako. Oo, ang gwapo niya 
talaga. Pero hindi ko siya type eh. Hehehe! 


"Bianx! Andito ka lang pala eh!!" nakatingin lang si Bianca sa kanya, 
parang wala lang. nakatingin lang siya. 


"Ha? Ah.. Oo." Tumingin siya kay Dylan saglit tapos inalis niya kagad 
ung tingin niya. 


Lumapit ako sa may tenga ni Bianx at bumulong 



"Bianx, kung hindi mo siya kayang tingnan o kausapin, tumayo ka 
na lang. o kaya-- 


"Ok lang ako. Wag ka mag alala.. thanks Carla.." 


"Ok lang yun Bianx.." si Ryan at Dylan umupo sa tabi namin. 
Nakatingin lang kaming apat sa dance floor. Sa mga taong 
sumasayaw. Si Mae naman kasama si Chino, feeling ko 
nagkakaigihan na ung dalawa eh. Feeling ko lang. hehe! 


"Bianx, sayaw tayo!" tumingin ako kung sino ung nag salita, si Ryan. 


Tumayo siya tapos inabot ung kamay niya kay Bianca. Naka tingin 
lang si Bianca. Hiphop ung tugtog, kaya hinawakan ni Bianca ung 
kamay ni Ryan. Malamang pumayag siya. Pag dating nila sa dace 
floor, huminto ung music. Biglang nag start na mag guitar ung 
guitarist sa bandang hindi ko alam ung name., intro pa lang, lagot 
na. 


**Tell me what I gotta do to please you, baby anything you say I'll 
do. Coz I only wanna make you happy, from the bottom of my 
heart it's true. Tell me what I gotta do to please you, baby anything 



you say I'll do. Coz I only wanna make you happy., from the bottom 
of my heart it's true..** 


Ngumiti silang dalawa, I wanna know., nakakatuwa. Ibang version 
pero maganda. Napansin kong medyo humigpit ung pag hug ni 
Bianca kay Ryan, kasi naka sandal na si Bianca sa may balikat ni 
Ryan. Chineck ko kung ok lang si Dylan. Pero nahuli niya kong 
tumingin. 


"Anong ginagawa niyo kanina ni Bianca sa may elevator? San kayo 
galing?" 


Anong sasabihin ko? Sasabihin ko bang nakita naming silang 
naghahalikan? Hinde! Mali mali. Magagalit si Bianca. Eh anong 
excuse ko? 


"Ha? Kanina? Ah. Baka nung pumunta kami sa room namin. 
Nagpasama kasi ako sa kanya eh. Bakit? Nandun ka ba? Bakit 
parang hindi kita napansin?" 


Anong hindi napansin?! Eh kitang kita niya kong nakatingin sa 
kanya! Ang t*anga ko talaga!!! Argh! Minsan hindi ko na iniisip ung 
mg sinasabi ko! 



/ 98 


"Ganun? Eh nakatingin ka sakin kanina ha?" Sabi ko na nga ba eh. 
Yan nagagawa ng matalino. 


"Ako? Ah! Baka nakatulala ako nun. Akala mo lang siguro 
nakatingin ako sayo." Pwede na siguro ung excuse na yun noh? 
Bebenta na siguro un! 


"Ah ganun ba? Wala ka na bang ibang nakita?" Meron, si Nina. 
Alam mo un? Nag lalplapan kayo. Pakyu. 


"Wala. Meron ba dapat akong Makita?" 


"Wala. 


M 


Natapos na ung kanta, pero naka hug pa rin sila Bianx and Ryan. 
Maya maya bumalik na sila. Si Bianca umiiyak. 

"Excuse lang ha. Nangati mata ko eh." Nangati? Eh halatang 
umiiyak siya eh! 



"Teka lang ha! Sasamahan ko lang si Bianca." Hindi ko na hinintay 
yung sagot nilang dalawa. Tumakbo na lang ako bigla. 


Ryan's POV 


Niyaya kong sumayaw si Bianx, pano ba naman nasa gitna ako ng 
magasawa. Mukhang badvibes silang dalawa. Si Dylan hindi 
umiimik. Si Bianca, tulala. Si Carla, hindi mapakali. Ako? Wala lang.. 
nababagot lang naman. 


"Bianx, sayawtayo!" napatingin sakin si Carla. Ako naman tumayo 
na. inabot ko ung kamay ko kay Bianca, kinuha naman niya yun. 

Nag lakad kami papunta sa dance floor ng biglang tumigil un kanta, 
acoustic hits na pala. Yung intro pa lang nung band tinamaan na ko. 
Parang.. HOLY CRAP! Ryan this one's for you. 


Habang sumasayaw kami, may sinabi si Bianca.. 


"Ryan, pwede mo ba akong yakapin..?" 



Tama nga ko. May problema siya. As a friend, ginawa ko ung favor 
niya. Kelangan malaman ko kung ano yung nangyari. Kung ano 
dapat kong gawin para makatulong.. 


"May nangyari ba? Alam mo, kelangan mo yang ilabas.. alam kong 
masakit yung nafifeel mo ngayon.. kung ayaw mo sabihin sakin, 
maiintindihan ko, pero mas gagaan ung pakiramdam mo kung 
ilalabas mo yung sakit.." 


May sense ba yung sinabi ko? Nako! Ano bang malay ko noh! Hindi 
pa ko nag kakaron ng serious na relationship! Kung meron man, 
siguro 5 months na pinaka matagal! Hahaha! Player ba? Hindi 
naman. 


"Ryan.." 


"Ano yun..?" 


"Nakita ko si Tofer at Nina., they were making out.. 



HOOLLLYYYM Bakit naman sa tapat ni Bianca? Bakit kelangan 
ipakita? 


"Please don't tell him na nakita ko.. he doesn't know that I saw 
him., actually I was with Carla that time., so., dalawa kaming 
nakakita.." Hindi ko maintindihan tong si Dylan, sabi niya sakin na 
nagcross ulit ung landas nung babaeng gusto niya nung grade 
school siya. Impusibleng si Nina yung kasi, lsy year ata niya nakilala 
yun eh. Si Bianca., feeling ko siya un.. feeling ko lang naman. Hindi 
ako sure.. 


"Ok ok., hindi ko sasabihin.. Bianx?" 


"Hmm?" 


"Thanks for trusting me.." 


Natapos na ung kanta pero naka hug pa rin kami. Tapos maya maya 
bumalik na kami sa inuupuan nila Carla. 


"Excuse lang ha. Nangati mata ko eh." Hindi naman nangati mata 
niya eh. Umiyak siya. Nilabas niya ung sakit na nafifeel niya. 



"Teka lang ha! Sasamahan ko lang si Bianca." Wow. Friends nga 
talaga sila. 


Habang wala sila Bianca and Carla kinausap ko si Dylan.. 


"Dylan, ok lang ba kayo ni Bianca?" 


"Ha? Oo naman, bakit?" Bakit?! Bakit, bakit yung tanong niya? 


"Ah, napansin ko lang na namumutla siya, parang nanghihina siya 
nung sinayaw ko siya eh. 0 nga pala. San mo balak mag college? 
Pati si Bianca, san mag cocollege?" 


"Baka Ateneo ako, dun kasi si Nina eh., si Bianx? Ewan ko. Gusto 
niyang kunin music eh. Baka UP." 


UP? Ayos. Sige dun na lang rin ako kasi alam kong may kakilala na 
ko. Si Dylan sa Ateneo? Aba! Dahil kay Nina?? Kalokohan! 



"Bakit hindi ka na lang mag UP? Diba PolSci gusto mo?" 


"Basta. Ateneo ako." Fine. 


"Sige, puntahan ko lang sila Bianx." 


Wash room 


Carla’s POV 


"Bianx, tama na.." 


"Hindi ko alam gagawin ko.. *sniff* kami nga pero iba turing niya 
sakin.. ang sakit alam mo ba yun.. ang sakit sakit." 


"Siguro magulo langtalaga isip niya ngayon.. pabayaan mo na 
muna siya.. ganun naman mga lalaki eh! Pati ano ka ba, walang 
thrill buhay mo kung puro sweet ung mangyayari!" natawa siya ng 
konti sa sinabi ko. Bakit? Anong nakakatawa dun? 



"Pakyu.. kasal ako noh. Hindi kami mag boyfriend., hindi pwede 
yung ganung klaseng thrill sa buhay namin." 


"Ay., sa bagay.. you'll be missing a lot!" tumawa na naman siya. 
"Yan! Dapat tumawa ka lang. tawanan mo lang silang dalawa. As in 
MUAHAHAHA! Ganun!" 


Ano ba yun! Nag mukha akong tanga sa tawa nay un ha! Anyway, 
tumawa naman siya eh. At least alam ko na gumaan pakiramdam 
niya. 


"Tara na nga! Labas na tayo! Baka pagkamalan pa nilang baliw ka!" 
98 


"Tss. Tara na nga! iniintay na rin tayo ni Joe eh!" 


"Joe? Sino yun?" 


"Si Ryan!! Kasi I wanna know yung sinayaw niyo eh. Kaya Joe. 


Diba?" 



"Kalokohan! Ano ka ba! Ano ba yang laman ng utak mo? Hahaha! 
Baliw ka na talaga!" haha! Tumawa na naman siya! 


"Pinapatawa lang kita! Tara na!" 


Lumabas kami ng cr, nakita namin si Ryan sa may gilid nung pinto 
ng cr. Iniintay niya ata kami. 


"Carla, puntahan natin si Mae!" bakit ako lang? hindi niya isasama 
si Bianca? 


"Ha?" hinila niya ko bigla. 


"Papapuntahin ko si Dylan sa lobby para makapag usap sila.." sinabi 
niya sakin ng mahina. 


"AHHHHHH." Lumingon ako kay Bianca "Bianx! Dyan ka lang hall 


Teka lang!" 



Pumasok kami ni Ryan sa may ballroom, nilapitan niya sa Dylan na 
katabi si Nina at Jason. 


"Pare, puntahan mo asawa mo dun sa lobby. Masama pakiramdam 
niya eh." Nakatingin lang samin si Nina at Jason. 


"Oo nga, hindi ko maasikaso kasi si Mae tinext ako eh. Paki 
puntahan naman oh. Pati responsibilidad mo siya eh." 


"Bakit ako?" HA?! Anong bakit ako?! Ano niya ba si Bianca?! Jusko! 
Hihighbloodin ako sa kanya eh! 


"Sige na Dylan, puntahan mo na si Bianca, ako na bahala kay Nina." 
Sabi ni Jason. Buti naman at kinampihan niya kami. 


"Eehh.. kasi.." ANG BP KO TUMATAAS! DYLAN! HAHAMPASIN NA 
KITANGSILYAEH! 


"Sige na.. ok lang ako.. dito lang kami ni Jason.." sabi ni Nina. 


Lumabas na si Dylan para puntahan si Bianca 



Chapter 39 


PRESENT 


Carla’s POV 


Ngayong alarm niyo na yung nagyari nung prom, sabihin niyo sakin 
kung dapat hindi naming bigyan ng meaning tong pagkikita nila ng 
patago sa likod ni Bianca. 


Biglang ng lakad si Bianca papalayo sa kinatatayuan namin. 
Sumunod na lang ako sa kanya.. 


Noone's POV 


Nung umalis na si Bianca at Carla, nag salita na si Dylan. 



"Oo na aalala ko yun. Yung mga sinabi ko sayo nung prom, hindi na 
yun mangyayari. Nina, pakawalan mo na ko ngtuluyan.. I..." 
napuntong hininga si Dylan dahil hindi niya alam kung itutuloy niya 
yung sasabihin niya 


"I love her...." 


Nagulat si Nina, halos pinipigil niyang wag umiyak sa tapat ni Dylan 


"Hindi ko alam kung makakayanan ko pang mawala siya sakin. Kahit 
nung tayo, umaga, tanghali, gabi.. siya lang naiisip ko. Halos 
mabaliw ako pag hindi ko siya nakikita. Sana naman maintindihan 
mo ko." 


Nakatingin lang si Nina kay Dylan. 


"We can still be friends if you want., parang yung high school tayo.. 
I'll take care of you., as a friend.." 


ii 


ii 



Bianca's POV 


Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o mainsulto. Pero 
ngayon.. galit nararamdaman ko. 


"Carla, mauna ka na, gusto ko lang mapagisa.." hinawakan lang ni 
Carla ang kamay ko tapos ngumiti. Nag lakad siya pabalik sa 
mansion. 


Carla’s POV 

Bumalik ako sa may mansion. Pag balik ko dun, nakabalik na rin sila 
Dylan at Nina, si Mae at Ryan, ang ganda nung pag salubong sakin. 

"Oh asan na si Bianx? Diba magkasama kayo?" 

"Ah, secret!! Nag lalaro kami nun eh! Hayaan niyo muna siyang 


hanapin ako! Kanina ako pinag hanap niya eh!" 



"HahahahaM Ayos kayo magtaguan ah! Gabi na, sa malakin lugar 
pa!!" Ay bumenta! Hahaha! 


"Gutom ka na ba? Tara kain ka na!" 


"Hindi pa, gusto ko mag karaoke eh! Ryan meron ba kayo nun 
dito?" 


"Oo meron, nandun sa taas yun eh, may room kasi dito na pwede 
ka mag karaoke at mag computer, tara mag karaoke tayo 
mamaya!" 


"SigeM" Maya maya nag ring cellphone ni Mae. I bet si Chino yun. 


Sinagot niya yung tawag. 


"Hello? Teka lang ha..." tumingin siya samin "Teka, kakausapin ko 


lang siya ha.." 



At umalis na siya. 


Mae's POV 


Grabe, ang kulit talaga nito ni Ryan! Pilit ng pilit na gusto ko raw 
siya! Aba! Muntik na ko umamin! Sabi kasi ng sabi na natutulala 
ako pag kasama ko siya.. ano ba naman kasi ako! Bakit ko nga 
naman ba kasi siya tinititigan? Kulang na lang ngumanga ako at 
tumulo ung laway ko eh. 


After 45 mins, dumating na si Carla, Dylan at Nina., asan si Bianca? 
Sus. Nag tataguan daw sila. Aba! Nag aya pa mag karaoke tong si 
Carla! Hindi kaya gumuho yung resort nila Ryan dahil kakanta siya? 
OMG! Hilarious. 


Nagring bigla yung cellphone ko.. si Chino. Inexcuse ko yung sarili 
ko sa kanila, baka kasi mag away na naman kami.. marinig pa nila, 
nakakahiya naman.. 


"0 bakit napatawag ka? Namiss mo ko? Kamusta ka na dyan..?" 



"Oo, namimiss na kita.. uuwi daw kami sa Philippines sa 
November.." UUWI SIYA?! 


"TALAGA?! Anong date sa November??" 


"I'm not sure., pero Mae.. I want to break up with you." Makikipag 
break na siya? Ang kapal naman ng mukha niya!!! 

98 


"Tss. Tara na nga! iniintay na rin tayo ni Joe eh!" 


"Joe? Sino yun?" 


"Si Ryan!! Kasi I wanna know yung sinayaw niyo eh. Kaya Joe. 
Diba?" 


"Kalokohan! Ano ka ba! Ano ba yang laman ng utak mo? Hahaha! 
Baliw ka na talaga!" haha! Tumawa na naman siya! 


"Pinapatawa lang kita! Tara na!" 



Lumabas kami ng cr, nakita namin si Ryan sa may gilid nung pinto 
ng cr. Iniintay niya ata kami. 


"Carla, puntahan natin si Mae!" bakit ako lang? hindi niya isasama 
si Bianca? 


"Ha?" hinila niya ko bigla. 


"Papapuntahin ko si Dylan sa lobby para makapag usap sila.." sinabi 
niya sakin ng mahina. 


"AHHHHHH." Lumingon ako kay Bianca "Bianx! Dyan ka lang ha!! 
Teka lang!" 


Pumasok kami ni Ryan sa may ballroom, nilapitan niya sa Dylan na 
katabi si Nina at Jason. 


"Pare, puntahan mo asawa mo dun sa lobby. Masama pakiramdam 
niya eh." Nakatingin lang samin si Nina at Jason. 



"Oo nga, hindi ko maasikaso kasi si Mae tinext ako eh. Paki 
puntahan naman oh. Pati responsibilidad mo siya eh." 


"Bakit ako?" HA?! Anong bakit ako?! Ano niya ba si Bianca?! Jusko 
Hihighbloodin ako sa kanya eh! 


"Sige na Dylan, puntahan mo na si Bianca, ako na bahala kay Nina. 
Sabi ni Jason. Buti naman at kinampihan niya kami. 


"Eehh.. kasi.." ANG BP KO TUMATAAS! DYLAN! HAHAMPASIN NA 
KITANGSILYAEH! 


"Sige na.. ok lang ako.. dito lang kami ni Jason.." sabi ni Nina. 


Lumabas na si Dylan para puntahan si Bianca 


Chapter 39 


PRESENT 



Carla’s POV 


Ngayong alam niyo na yung nagyari nung prom, sabihin niyo sakin 
kung dapat hindi naming bigyan ng meaning tong pagkikita nila ng 
patago sa likod ni Bianca. 


Biglang ng lakad si Bianca papalayo sa kinatatayuan namin. 
Sumunod na lang ako sa kanya.. 


Noone's POV 


Nung umalis na si Bianca at Carla, nag salita na si Dylan. 


"Oo na aalala ko yun. Yung mga sinabi ko sayo nung prom, hindi na 
yun mangyayari. Nina, pakawalan mo na ko ngtuluyan.. I..." 
napuntong hininga si Dylan dahil hindi niya alam kung itutuloy niya 
yung sasabihin niya 


"I love her...." 



Nagulat si Nina, halos pinipigil niyang wag umiyak sa tapat ni Dylan 


"Hindi ko alam kung makakayanan ko pang mawala siya sakin. Kahit 
nung tayo, umaga, tanghali, gabi.. siya lang naiisip ko. Halos 
mabaliw ako pag hindi ko siya nakikita. Sana naman maintindihan 
mo ko." 


Nakatingin lang si Nina kay Dylan. 


"We can still be friends if you want., parang yung high school tayo.. 
I'll take care of you., as a friend.." 


Bianca's POV 


Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o mainsulto. Pero 
ngayon.. galit nararamdaman ko. 



"Carla, mauna ka na, gusto ko lang mapagisa.." hinawakan lang ni 
Carla ang kamay ko tapos ngumiti. Nag lakad siya pabalik sa 
mansion. 


Carla’s POV 


Bumalik ako sa may mansion. Pag balik ko dun, nakabalik na rin sila 
Dylan at Nina, si Mae at Ryan, ang ganda nung pag salubong sakin. 


"Oh asan na si Bianx? Diba magkasama kayo?" 


"Ah, secret!! Nag lalaro kami nun eh! Hayaan niyo muna siyang 
hanapin ako! Kanina ako pinag hanap niya eh!" 


"HahahahaM Ayos kayo magtaguan ah! Gabi na, sa malakin lugar 
pa!!" Ay bumenta! Hahaha! 


"Gutom ka na ba? Tara kain ka na!" 



"Hindi pa, gusto ko mag karaoke eh! Ryan meron ba kayo nun 


dito? 


M 


"Oo meron, nandun sa taas yun eh, may room kasi dito na pwede 
ka mag karaoke at mag computer, tara mag karaoke tayo 
mamaya!" 


"SigeM" Maya maya nag ring cellphone ni Mae. I bet si Chino yun. 


Sinagot niya yung tawag. 


"Hello? Teka lang ha..." tumingin siya samin "Teka, kakausapin ko 
lang siya ha.." 


At umalis na siya. 


Mae's POV 



Grabe, ang kulit talaga nito ni Ryan! Pilit ng pilit na gusto ko raw 
siya! Aba! Muntik na ko umamin! Sabi kasi ng sabi na natutulala 
ako pag kasama ko siya.. ano ba naman kasi ako! Bakit ko nga 
naman ba kasi siya tinititigan? Kulang na lang ngumanga ako at 
tumulo ung laway ko eh. 


After 45 mins, dumating na si Carla, Dylan at Nina., asan si Bianca? 
Sus. Nag tataguan daw sila. Aba! Nag aya pa mag karaoke tong si 
Carla! Hindi kaya gumuho yung resort nila Ryan dahil kakanta siya? 
OMG! Hilarious. 


Nagring bigla yung cellphone ko.. si Chino. Inexcuse ko yung sarili 
ko sa kanila, baka kasi mag away na naman kami.. marinig pa nila, 
nakakahiya naman.. 


"0 bakit napatawag ka? Namiss mo ko? Kamusta ka na dyan..?" 


"Oo, namimiss na kita.. uuwi daw kami sa Philippines sa 
November.." UUWI SIYA?! 


"TALAGA?! Anong date sa November??" 



"I'm not sure., pero Mae.. I want to break up with you." Makikipag 
break na siya? Ang kapal naman ng mukha niya!!! 

98 


"Tss. Tara na nga! iniintay na rin tayo ni Joe eh!" 


"Joe? Sino yun?" 


"Si Ryan!! Kasi I wanna know yung sinayaw niyo eh. Kaya Joe. 
Diba?" 


"Kalokohan! Ano ka ba! Ano ba yang laman ng utak mo? Hahaha! 
Baliw ka na talaga!" haha! Tumawa na naman siya! 


"Pinapatawa lang kita! Tara na!" 


Lumabas kami ng cr, nakita namin si Ryan sa may gilid nung pinto 
ng cr. Iniintay niya ata kami. 



"Carla, puntahan natin si Mae!" bakit ako lang? hindi niya isasama 
si Bianca? 


"Ha?" hinila niya ko bigla. 


"Papapuntahin ko si Dylan sa lobby para makapag usap sila.." sinabi 
niya sakin ng mahina. 


"AHHHHHH." Lumingon ako kay Bianca "Bianx! Dyan ka lang ha!! 
Teka lang!" 


Pumasok kami ni Ryan sa may ballroom, nilapitan niya sa Dylan na 
katabi si Nina at Jason. 


"Pare, puntahan mo asawa mo dun sa lobby. Masama pakiramdam 
niya eh." Nakatingin lang samin si Nina at Jason. 


"Oo nga, hindi ko maasikaso kasi si Mae tinext ako eh. Paki 
puntahan naman oh. Pati responsibilidad mo siya eh." 



"Bakit ako?" HA?! Anong bakit ako?! Ano niya ba si Bianca?! Jusko 
Hihighbloodin ako sa kanya eh! 


"Sige na Dylan, puntahan mo na si Bianca, ako na bahala kay Nina. 
Sabi ni Jason. Buti naman at kinampihan niya kami. 


"Eehh.. kasi.." ANG BP KO TUMATAAS! DYLAN! HAHAMPASIN NA 
KITANGSILYAEH! 


"Sige na.. ok lang ako.. dito lang kami ni Jason.." sabi ni Nina. 


Lumabas na si Dylan para puntahan si Bianca 


Chapter 39 


PRESENT 


Carla’s POV 



Ngayong alam niyo na yung nagyari nung prom, sabihin niyo sakin 
kung dapat hindi naming bigyan ng meaning tong pagkikita nila ng 
patago sa likod ni Bianca. 


Biglang ng lakad si Bianca papalayo sa kinatatayuan namin. 
Sumunod na lang ako sa kanya.. 


Noone's POV 


Nung umalis na si Bianca at Carla, nag salita na si Dylan. 


"Oo na aalala ko yun. Yung mga sinabi ko sayo nung prom, hindi na 
yun mangyayari. Nina, pakawalan mo na ko ngtuluyan.. I..." 
napuntong hininga si Dylan dahil hindi niya alam kung itutuloy niya 
yung sasabihin niya 


"I love her...." 


Nagulat si Nina, halos pinipigil niyang wag umiyak sa tapat ni Dylan 



"Hindi ko alam kung makakayanan ko pang mawala siya sakin. Kahit 
nung tayo, umaga, tanghali, gabi.. siya lang naiisip ko. Halos 
mabaliw ako pag hindi ko siya nakikita. Sana naman maintindihan 
mo ko." 


Nakatingin lang si Nina kay Dylan. 


"We can still be friends if you want., parang yung high school tayo.. 
I'll take care of you., as a friend.." 


Bianca's POV 


Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o mainsulto. Pero 
ngayon.. galit nararamdaman ko. 


"Carla, mauna ka na, gusto ko lang mapagisa.." hinawakan lang ni 
Carla ang kamay ko tapos ngumiti. Nag lakad siya pabalik sa 


mansion. 



Carla’s POV 


Bumalik ako sa may mansion. Pag balik ko dun, nakabalik na rin sila 
Dylan at Nina, si Mae at Ryan, ang ganda nung pag salubong sakin. 


"Oh asan na si Bianx? Diba magkasama kayo?" 


"Ah, secret!! Nag lalaro kami nun eh! Hayaan niyo muna siyang 
hanapin ako! Kanina ako pinag hanap niya eh!" 


"HahahahaM Ayos kayo magtaguan ah! Gabi na, sa malakin lugar 
pa!!" Ay bumenta! Hahaha! 


"Gutom ka na ba? Tara kain ka na!" 


"Hindi pa, gusto ko mag karaoke eh! Ryan meron ba kayo nun 
dito?" 



"Oo meron, nandun sa taas yun eh, may room kasi dito na pwede 
ka mag karaoke at mag computer, tara mag karaoke tayo 
mamaya!" 


"SigeM" Maya maya nag ring cellphone ni Mae. I bet si Chino yun. 


Sinagot niya yung tawag. 

"Hello? Teka lang ha..." tumingin siya samin "Teka, kakausapin ko 
lang siya ha.." 

At umalis na siya. 


Mae's POV 


Grabe, ang kulit talaga nito ni Ryan! Pilit ng pilit na gusto ko raw 
siya! Aba! Muntik na ko umamin! Sabi kasi ng sabi na natutulala 
ako pag kasama ko siya.. ano ba naman kasi ako! Bakit ko nga 
naman ba kasi siya tinititigan? Kulang na lang ngumanga ako at 
tumulo ung laway ko eh. 



After 45 mins, dumating na si Carla, Dylan at Nina., asan si Bianca? 
Sus. Nag tataguan daw sila. Aba! Nag aya pa mag karaoke tong si 
Carla! Hindi kaya gumuho yung resort nila Ryan dahil kakanta siya? 
OMG! Hilarious. 


Nagring bigla yung cellphone ko.. si Chino. Inexcuse ko yung sarili 
ko sa kanila, baka kasi mag away na naman kami.. marinig pa nila, 
nakakahiya naman.. 


"0 bakit napatawag ka? Namiss mo ko? Kamusta ka na dyan..?" 


"Oo, namimiss na kita.. uuwi daw kami sa Philippines sa 
November.." UUWI SIYA?! 


"TALAGA?! Anong date sa November??" 


"I'm not sure., pero Mae.. I want to break up with you." Makikipag 
break na siya? Ang kapal naman ng mukha niya!!! 


98 



"Tss. Tara na nga! iniintay na rin tayo ni Joe eh!" 


"Joe? Sino yun?" 


"Si Ryan!! Kasi I wanna know yung sinayaw niyo eh. Kaya Joe. 
Diba?" 


"Kalokohan! Ano ka ba! Ano ba yang laman ng utak mo? Hahaha! 
Baliw ka na talaga!" haha! Tumawa na naman siya! 


"Pinapatawa lang kita! Tara na!" 


Lumabas kami ng cr, nakita namin si Ryan sa may gilid nung pinto 
ng cr. Iniintay niya ata kami. 


"Carla, puntahan natin si Mae!" bakit ako lang? hindi niya isasama 
si Bianca? 


"Ha?" hinila niya ko bigla. 



"Papapuntahin ko si Dylan sa lobby para makapag usap sila.." sinabi 
niya sakin ng mahina. 


"AHHHHHH." Lumingon ako kay Bianca "Bianx! Dyan ka lang ha!! 
Teka lang!" 


Pumasok kami ni Ryan sa may ballroom, nilapitan niya sa Dylan na 
katabi si Nina at Jason. 


"Pare, puntahan mo asawa mo dun sa lobby. Masama pakiramdam 
niya eh." Nakatingin lang samin si Nina at Jason. 


"Oo nga, hindi ko maasikaso kasi si Mae tinext ako eh. Paki 
puntahan naman oh. Pati responsibilidad mo siya eh." 


"Bakit ako?" HA?! Anong bakit ako?! Ano niya ba si Bianca?! Jusko! 
Hihighbloodin ako sa kanya eh! 


"Sige na Dylan, puntahan mo na si Bianca, ako na bahala kay Nina." 
Sabi ni Jason. Buti naman at kinampihan niya kami. 



"Eehh.. kasi.." ANG BP KO TUMATAAS! DYLAN! HAHAMPASIN NA 
KITANGSILYAEH! 


"Sige na.. ok lang ako.. dito lang kami ni Jason.." sabi ni Nina. 


Lumabas na si Dylan para puntahan si Bianca 


Chapter 39 


PRESENT 


Carla’s POV 


Ngayong alam niyo na yung nagyari nung prom, sabihin niyo sakin 
kung dapat hindi naming bigyan ng meaning tong pagkikita nila ng 
patago sa likod ni Bianca. 


Biglang ng lakad si Bianca papalayo sa kinatatayuan namin. 
Sumunod na lang ako sa kanya.. 



Noone's POV 


Nung umalis na si Bianca at Carla, nag salita na si Dylan. 


"Oo na aalala ko yun. Yung mga sinabi ko sayo nung prom, hindi na 
yun mangyayari. Nina, pakawalan mo na ko ngtuluyan.. I..." 
napuntong hininga si Dylan dahil hindi niya alam kung itutuloy niya 
yung sasabihin niya 


"I love her...." 


Nagulat si Nina, halos pinipigil niyang wag umiyak sa tapat ni Dylan 


"Hindi ko alam kung makakayanan ko pang mawala siya sakin. Kahit 
nung tayo, umaga, tanghali, gabi.. siya lang naiisip ko. Halos 
mabaliw ako pag hindi ko siya nakikita. Sana naman maintindihan 
mo ko." 


Nakatingin lang si Nina kay Dylan. 



"We can still be friends if you want., parang yung high school tayo.. 
I'll take care of you., as a friend.." 


Bianca's POV 


Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o mainsulto. Pero 
ngayon.. galit nararamdaman ko. 


"Carla, mauna ka na, gusto ko lang mapagisa.." hinawakan lang ni 
Carla ang kamay ko tapos ngumiti. Nag lakad siya pabalik sa 
mansion. 


Carla’s POV 


Bumalik ako sa may mansion. Pag balik ko dun, nakabalik na rin sila 
Dylan at Nina, si Mae at Ryan, ang ganda nung pag salubong sakin. 



"Oh asan na si Bianx? Diba magkasama kayo?" 


"Ah, secret!! Nag lalaro kami nun eh! Hayaan niyo muna siyang 
hanapin ako! Kanina ako pinag hanap niya eh!" 


"HahahahaM Ayos kayo mag taguan ah! Gabi na, sa malakin lugar 
pa!!" Ay bumenta! Hahaha! 


"Gutom ka na ba? Tara kain ka na!" 


"Hindi pa, gusto ko mag karaoke eh! Ryan meron ba kayo nun 
dito?" 


"Oo meron, nandun sa taas yun eh, may room kasi dito na pwede 
ka mag karaoke at mag computer, tara mag karaoke tayo 
mamaya!" 


"SigeM" Maya maya nag ring cellphone ni Mae. I bet si Chino yun. 



Sinagot niya yung tawag. 


"Hello? Teka lang ha..." tumingin siya samin "Teka, kakausapin ko 
lang siya ha.." 


At umalis na siya. 


Mae's POV 


Grabe, ang kulit talaga nito ni Ryan! Pilit ng pilit na gusto ko raw 
siya! Aba! Muntik na ko umamin! Sabi kasi ng sabi na natutulala 
ako pag kasama ko siya.. ano ba naman kasi ako! Bakit ko nga 
naman ba kasi siya tinititigan? Kulang na lang ngumanga ako at 
tumulo ung laway ko eh. 


After 45 mins, dumating na si Carla, Dylan at Nina., asan si Bianca? 
Sus. Nag tataguan daw sila. Aba! Nag aya pa mag karaoke tong si 
Carla! Hindi kaya gumuho yung resort nila Ryan dahil kakanta siya? 
OMG! Hilarious. 



Nagring bigla yung cellphone ko.. si Chino. Inexcuse ko yung sarili 
ko sa kanila, baka kasi mag away na naman kami.. marinig pa nila, 
nakakahiya naman.. 


"0 bakit napatawag ka? Namiss mo ko? Kamusta ka na dyan..?" 


"Oo, namimiss na kita.. uuwi daw kami sa Philippines sa 
November.." UUWI SIYA?! 


"TALAGA?! Anong date sa November??" 


"I'm not sure., pero Mae.. I want to break up with you." Makikipag 
break na siya? Ang kapal naman ng mukha niya!!! 

98 

"What., why..?" 


"I can't be with you anymore.. I'm sorry.." 



Tapos hinang niya yung phone. Tama ba yun? I can't be with you 
anymore? Ano yun, joke? At nag sorry pa siya.. pero sinabi niyang 
uuwi na siya dito sa November., so it means magkikita ulit kami.. 
pero break na kami.. ano ba talaga. Matutuwa ba ko kasi makikita 
ko na ulit siya, o magagalit ako dahil break na kami.. 


Weird, this is so unfair. Ewan ko. Ang gulo. 


Nina's POV 


Minutes ago.. 


"Oo na aalala ko yun. Yung sinabi ko sayo nung prom, hindi na yun 
mangyayari. Nina, pakawalan mo na ko ngtuluyan.. I.." 


Tinigil niya bigla yung sasabihin niya.. 


"I love her..." 



Gusto ko ng umiyak sa mga sinasabi niya.. parang kelan lang akin 
siya eh.. 


"Hindi ko alam kung makakayanan ko pang mawala siya sakin. Kahit 
nung tayo, umaga, tanghali, gabi.. siya lang naiisip ko. Halos 
mabaliw ako pag hindi ko siya nakikita. Sana naman maintindihan 
mo ko.." 


Nakatingin lang ako kay Dylan., he can't be serious.. 


"We can still be friends if you want., parang yung high school tayo.. 
I'll take care of you., as a friend.." ok now he is. 


"Please Nina.. I really wanna thank you for loving me, and for 
making me happy., you know that I loved you., and now.. I really 
can't be with you anymore because I love her., and I wanna spend 
my forever with her.." 


"Pero-- cinut niya ko. 



"I want to start forever with Bianca, NOW." He really does love 
her., pano ko to kakayanin? Kung kelan ako na yung may gusto sa 
kanya tsaka niya ko lalayuan? Ano bang meron kay Bianca? Pero.. I 
understand., they're loving each other., shall I let go? Yes., because 
I have to. Must I say sorry to Bianca? I don't know.. 


Bumalik kami sa mansion para mag dinner, gusto ko sanang 
kausapin si Bianca., i want to ask her if mahal niya ba talaga si 
Dylan, kung totoo yung nafifeel niya for him. Kasi kung hinde, 
ipaglalaban ko pa rin siya. Pero kungtalagang nagmamahalan sila, 
I'll let go. 


Bianca's POV 


Nag lakad lakad ako sa may beach. May nakita akong girl na 
nakaupo sa may sand., nakatingin lang siya sa may dagat. Hindi 
naman ganun ka dilim, kasi may mga ilaw ilaw sa may sand, basta 
parang mas gumanda ung place. Torch pa yung ilaw, so parang nasa 
gubat ako! Nilapitan ko yung girl, umupo ako sa tabi niya. 



"Ang ganda nung place noh? Sa sobrang ganda nung place., halos 


nakakalimutan ko na na malungkot ako.." 


Napatingin lang siya sakin. 


"Gusto ko lang ilabas sayo ung tunay kong nararamdaman.. hindi 
kasi tayo mag kakilala.. ayoko kasing malaman pa to ng mga 
kaibigan ko eh., baka malaman nila na mahina ako.." 


"Sa totoo lang.. nahihirapan na ako eh., hindi ko alam kung gusto 
niya talaga ako.. alam mo ba.. mahal ko siya, mahal na mahal.. 
halos kulang na lang mag suicide ako sa tapat niya para lang 
mapatunayan kong mahal na mahal ko siya.." 


"Edi sabihin mo sa kanya na mahal mo siya.. kesa iniipon mo ung 
feelings mo sa sarili mo.." 


"Hindi ganun kadali un eh., kahit na mag asawa na kami.. unti unti 
niya pa rin akong sinasaktan.. sira pala talaga ako eh, legal lang 



kami, pero hindi mag asawa turingan namin.. sa tingin mo kung 
sasabihin kong mahal ko siya, magbabago ang lahat?" 


"Mag asawa na kayo pero hindi mo pa nasasabing mahal mo siya?" 


"Oo eh.. 


ii 


Oo, kelan ko ba nasabi kay Tofer na mahal ko siya? Kung nasabi ko 
man, pabulong lang iyon o kaya tulog siya. Or sa panaginip.. ewan 
ko ba. Ano nga ba kinakatakot ko? Madali lang mag sabi ng 'TOFER, 
I LOVE YOU..' ang darning ways! Pero bakit hindi ko pa rin kayang 
sabihin un sa kanya? 


Masyado akong takot.. takot akong baka i-reject niya ko.. eh what if 
he feels the same way? Edi happy ending kami! Eh what if hinde? 
Yun lang.. 


"Edi sabihin mo na, hindi pa naman siguro huli ang lahat eh., wag 
mo akong gayahin, alam mo na siguro ung ibig kong sabihin.." 


"Yeah., why? What happened?" 



"I've been loving an imperfect person perfectly, yet he's still in love 
with someone who can't return his love back.. I tried to tell him 
that the girl was only using him, yet he still pushes me away." 


"Is he that worth it for you? Is what you feel for him worth it?" 


"Yung saya na nararamdaman ko tuwing kasama ko siya is unlike 
any happiness that I have ever experienced, and yung sadness 
naman whenever I see him with her., is unlike any sadness that I've 
ever experienced, too., it's kind of weird actually.. I can't decide 
which is more affecting.." 

/ 98 


"Right.. I can feel your pain.." 


"Can I live without the happiness? Can I live with that sadness? I 
don't know...I don't know anything anymore" her words hit me! I 
mean.. I feel the same.. I don't know anything anymore.. 


"Then choose what's best for you.." 



"I'm so confused.. I mean I wanna let go.. I wanna let go of all this 
pain, but I'm afraid that I might go crazy., he may come back, I have 
some hope, but with everything else, I don't know how to deal with 
it. I wanna let go., but If I wait., will he ever come back to me?" 


"Geez. Pareho tayo.. I can't decide whether to stay beside him or 
just run away from him.. I mean, I really wanna run away. But 
something's pulling me to stay put. To stay beside him.. I cannot 
even imagine life without him.." 


"*sigh* Yeah me too., and I hope those freaking b*stards would 
notice that we're waiting for them., na tayo yung nag mamahal sa 
kanila.." 


She's right. Goodthing we are on the same boat. I feel like, I've 
known her for a long time., pero ngayon ko lang naman siya nakita. 
She looks like someone., she's pretty and about my age., i think 
haha 


"BIANX KAIN NA TAYO!!! TARA NA!" narinig ko si Carla sumigaw. 
Kinawayan ko lang siya. 



"Go. I know they're all worried about you. I'm ok here.. I'll be fine." 


"You sure? I mean, you can eat with us.." 


"No.. I wanna be alone., thanks for sharing me ur pain." 


"It was really nice talking to you. I hope na I'll get to meet you again 
sometime.. Bye.." 


"Bye Bianca.." 


Nag smile ako tapos nag wave sa kanya. Tumalikod na ko at 
nagsimulang mag lakad papalayo sa kanya. Lumingon ulit ako sa girl 
na yun at nakita kong nag lalakad na rin siya. 


"HEY!! I DID'NT GET YOU YOUR NAME!! WHAT'S YOUR NAME??" 


She looked back and smiled at me then answered.. 



"ATHENA!" 


Chapter 40 


Athena., wow. I'll remember that name. Bumalik na ko sa mansion. 
Everyone's there. Tahimik sila.. ano kaya nangyari? 


"Carla, anong nangyari?" tiningnan ko sila isa isa, si Mae... bakit 
ganun.. nakakapanibago. 


"Mae?" 


Hindi siya sumagot.. 


"Ryan?" tumingin lang siya sakin.. 


"Tara kain na tayo.. ikaw na lang iniintay namin Bianx.." 



"Ganun ba? Sorry., tara na.." lahat kami pumunta na sa may 
dinning room. Ayos. Tahimik. Si Mae naman hindi kumakain. Ano 
kaya nangyari? 


"Gusto niyo mag stroll tayo sa beach?? Tara! It'll be fun!" ngumiti 
lang ako sa kanya.. hindi ko ata siya kayang kausapin. 

"Sige after nito." SINABI KO BANG GUSTO KO??? Lintek. 


Lahat kami nagpunta na sa may beach.. Si Mae naman hindi na 
kinaya! Tumakbo na at umiyak. Sinundan siya ni Carla. Kaya pala 
siya ganun kasi nakipag break na sakanya si Chino! Ang kapal 
naman ng mukha nung chino na yun!! Hindi naman siya gwapo eh! 
Fine. Matangkad siya and chinito and haay. Ok gwapo. Si Ryan lang 
kasama ko. Nako naiwan na naman ako sa kanya. Mamaya makita 
ako ni Tofer kasama siya, baka kung ano pa ang isipin nun., pero ok 
lang! I don't care.. 


"BianxM May secret tayo.." uy chismis!! 


"Ano un?" 



"Alam mo., nagkaron ako ng weird feelings sayo.. alam mo yun? 
Wala lang.. gusto ko lang ilabas, ang pangit kasi kung itatago ko 
eh.." 


"OMG! Ako rin!! Kasi lagi ikaw yung andyan para sakin eh., tapos 
etong si Tofer lagi akong sinasaktan! Haha! Weird." 


"And., alam mo ba, kaninang umaga.. nung hinug ko si Mae., iba 
yung feeling., parang., may spark., nung ikaw hinuhug ko parang 
wala lang eh., pero nung kay may parang alam mo yun?? Hindi ko 
maexplain eh., sorry.." 


"Let's just say may magic! Haha! You mean.." 


"Yeah., teka, may tatawagan lang ako." OMG! CAN THIS BE LOVE?! 
Hahaha! 


Kinuha niya yung phone niya at may tinawagan.. hindi ko na nakita 
kung sino, basta may pinindot siya un na un! 


"Hello sandy? Break na tayo. Sa totoo lang kaya lang kita pinatulog 
sa bahay kasi yung girlfriend ko nanlalaki. Pero ok na kami. Kaya 



wag mo na ko tatawagan o kukulitin. Baka magalit siya sakin. Alam 
kong siya na talaga yung pakakasalan kong girl." 


Tuloy tuloy niyang sinabi yung mga yun. Grabe. Ibig sabihin, magic 
nga talaga yung naramdaman niya! Ibang klaseng spark un! Kasi 
'alam kong siya na yung pakakasalan kong girl' yung binitawan 
niyang mga salita eh! Aba ayos to ha! 


"Yun lang yun??" 


"Oo. Ngayon ikaw.. tulong mo naman ang kakailanganin ko!" Si 
kuya Ryan! In love!! 


"Oo naman! malakas ka sakin eh! Pati wag mo siyang papaiyakin 
ha!! Kung hinde, ako makakatapat mo!" 


"Anong akala mo sakin! Player? " 


"OO! ANO PA NGA BA!!" biro ko. 


/ 98 



Binuhat niya ko bigla yung parang sa mga bigas! Hahaha! Basta 
buhat bigas. Tapos tumakbo takbo sa beach habang buhat buhat 
ako! 


"BAWIIN MO YUN KUNG HINDI, HINDI KITA IBABABAM" 

"TOTOO NAMAN KASI YUN EEEEHHHHHMM" 


"TOTOO PALA HA!" 


"BABA MO NA KO MONKEY BRAIN!!!" 


Binaba na niya ko tapos hinug niya ko 


"Ikaw talaga sis! Pahug ako ha, wag kang magalala hinding hinde ko 
siya sasaktan, as in hinde! Promise ko yan sayo. Kaya galingan mo 
paglakad sakin ha!" 


"Oo na! ilalakad na kita." 



FAST FORWARD 


Pauwi na kami.. hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko.. si 
Tofer nasa room ni Nina, nakahug sa isa't isa.. bakit ba kasi 
kelangan iwanang bukas yung pintuan.. edi sana walang nasasaktan 
ngayon.. 


Dylan's POV 


Asan na ba si Bianca? Lagi na lang siyang nawawala pag hinahanap 
ko siya! Yayayain ko pa naman din sana siyang mag stroll., pero 
nawawala siya! Nakakainis naman! 


"BABA MO NA KO MONKEY BRAIN!!!" 


Ayun! Narinig ko na boses niya! Tumakbo na ko sa lugar na yun, 
pero mali ata timing ko.. 


"Bakit ba laging ganitong eksena nakikita ko sayo Bianca?" 



Nakahug sila ni Ryan, parang ang saya saya nilang dalawa.. una si 
Nathan tapos ngayon naman si Ryan., sa susunod pwede bang ako 
na? 


Fast forward 


llang minutes na lang uuwi na kami, si Nina pupuntahan ko sa room 
niya para sabihin na andun na yung sundo niya, iniintay na siya sa 
may parking. 


Nakabukas yung door nung room niya, nakita ko siya naka upo, 
pumasok lang ako. 


"Uy ikaw pala.." 


"Oo, andyan na yung driver mo sa may labas.." 


"Ah., okay.." binitbit niya yung bag niya at naglakad papalapit sakin. 



"Can I hug you for the last time?" hinug ko na lang siya para naman 
at least hindi siya malungkot sa naging decision ko last last night. 


"Sorry talaga.." bumitaw na siya sa hug niya 


"Ok lang.. sige alis na ko.." 


So maluwag na konsensya ko. Wala na kong dapat pang isipin kung 
hindi si Bianca na lang. Wala nang masasaktan at wala ng mang 
gugulo pa. 


It's been two months since nung nag beach kami.. two months na 
rin yung nakalipas since nag decide si Bianca na lumipat ng school, 
and hulaan niyo kung saan? Sa SFC pa. So ibig sabihin lilipat siya sa 
bahay namin sa alabang. Dun na siya titira with our parents. Ayoko 
nga pumayag sa umpisa pero wala eh, talagang gusto niya. Ayaw 
niyang gumastos ng kalahating milyon noh? Nakakaasar. Pero ok 
lang.. 1 year lang siyang magaaral dito.. 9 months to be exact. 
Tapos after nun may diploma ka na, then you're off to London 
baby! 


Alam kong tatanungin niyo ko kung bakit ako pumayag dun., teka, 
sino bang nagsabing pumayag ako? Alam niyo ba kung kelan lang 



niya sinabi sakin na hindi siya nag enroll for this sem at sino mga 
kakonchaba niya? Last last week lang naman! And LAHAT sila alam 
except me... kung hindi pa siya na dulas malamang hindi niya 
sasabihin sakin yun.. kaya eto ako ngayon mag-isa..si Bianx nasa 
alabang.. bukas December 24 na. Wow. Merry Christmas Dylan. 


Binuksan ko yung laptop para mag check ng email, naka automatic 
sign in pala yung MSN ni Bianca, biglang may nag pop., may nag 
message sa kanya. 


SangMin: Bianx!!! It's been a long time.. I miss you.. MERRY 
CHRISTMAS!! 


Sang Min?? Sino kaya yun? Tiningnan ko yung email address niya, 
at siya si.. NATHAN. 


SangMin: What's up??? I'm still here in Korea., uy, DL mo nga pala 
Without You - ltym astig yan grabe! Translate ko sayo pag kita 
natin! 


SangMin: Oh yeah, I forgot, I'll be back on May 1! Don't worry, may 
pasalubong ako sayo! Hehe! Sige na! log off na ko! Bye! 



"Bwiset. Kahit wag ka na umuwi." 


Wala na! sira na araw ko.. tapos si Bianca two weeks ko ng hindi 
nakikita.. alam niyo ba kung gano kasakit yun? Hindi ko rin 
magawang umuwi dahil yung prof ko sa isang subject grabe mag 
bigay ng assignments at panay take home exam!! Nakaka bwiset! 
Haay. Buti na lang at Christmas break. Pero dahil bad vibes nga 
kami ni Bianca, I'm stuck here in QC! Ano na kaya ginagawa niya 
dun.. 


Bianca's POV 


Two weeks ko ng hindi nakikita si Tofer.. kahit tawag wala.. galit pa 
rin kaya siya sakin? Bakit ba kasi nagsinungaling pa ko eh., alam ko 
naman na hindi siya magagalit pag sinabi ko yun.. pero bakit 
nagsinungaling pa ko? Ayan tuloy.. oh well. Siguro dapat ako na 
unang magtext sa kanya. Kasalanan ko rin naman eh.. 


To: My TwstdSunshine 



I miss you. Wag kna magalit skn.. m sorry.. I wanna see you na.. 


Nasend ko na. Teka.. nasend ko?? WaaaaahM Hindi ko alam 
gagawin ko.. baka isipin niya na mahal ko siya. Na sobra sobra yung 
pag mamahal ko sa kanya. Oh well totoo naman eh. Pero kahit na!! 
nakakahiya.. 

98 


3 hours ng nakalipas pero hindi pa rin siya nag rereply. Hopeless. 

"Ate bakit tulala ka na naman dyan?" 

"Ha? Ahh.. I miss Tofer.." tapos napatingin ako sa kanya.. "and I 
wanna see him.." tapos nag pout ako. 

"Tawagan ko gusto mo? Papuntahin ko dito?" 


"WAG!!!" 



"Akala ko ba namimiss mo siya?" 


"Oo nga.. pero.. gusto ko kusa siyang pupunta dito.. yung tipong 
namiss niya ko.." 


Panget naman kasi kung uuwi siya dito dahil tinawagan natin siya, 
walang kilig.. 


"Ahh.. ok! Gusto mo pumunta ng mall? Para naman maaliwtayo. 
Ang boring kaya dito.. pati bili na rin tayo ng damit.." 


"Sige, ikaw mag dadrive.." 


"Adik ka noh? Grade 6 pa lang ako! 12 years old! Ok ka lang?" 


"Sige, ako na hihiram ng kotse." Ginagawa lang akong driver nito ni 
Kris eh! Pero I love him for that! At least hindi na niya ko binubully 
unlike before. 


Nagready na kami ni Kris at mag paalam na kela mommy Kristy, 



"Ma, alis kami ni ate ha. Peram kami ni ate ng kotse.." hindi 
pinapansin ni mommy si Kris dahil may binabasa siya sa cell phone 
niya. Tapos bigla siyang nag smile samin. As in WIDE SMILE! 
Nagulat nga kami ni Kris eh, kasi ngayon lang ulit siya nag smile ng 
sobrang wide as in akala mo nanalo siya s lotto! Pala smile siya 
pero ung smile na smile lang.. eto iba eh! 


Mommy Kristy: "Wait! Sasama ako! Bibihis lang ako ha!!" 


Kaya pala siya nagsmile kasi sasama siya.. 


Sa mall nag ikot ikot kami, si mommy nakapagtataka, usually mga 4 
na damit lang binibili niya sakin eh., pero ngayon exagge!! 8 binili 
niya! Tapos 5 na shoes! Wala pa akong nagastos miski isang piso! Si 
Kris natatawa na lang kasi ang kulit ni mommy, halos lahat ng 
napasukan naming store binibilhan niya ko ng damit, 3 na skirt, 3 
na top, at 2 na dress na ung nabili ko! Sobrang nanghihinayang ako 
sa ginastos niya para sakin! 


Si kris naman nag pabili lang ng PSP at mga 4 na bala nung PSP! 
Ayos! Ang mahal mahal nung bala eh! 4 pa pinabili niya! Ano ba 
sila! Di ba sila nanghihinayang? 



4:40pm na. Sa wakas at makakauwi na kami. Nag aya na kasi si 
mommy umuwi eh., baka na pagod ung credit card niya! Haha! 


Pag dating naming sa bahay sinabihan ako ni mommy na maligo 
dahil may pupuntahan kaming party. Ano ba to! Rush naman 
masyado! Agad agad akong pumunta sa taas para ilagay na yung 
mga biniling damit sa room ko, at nag punta na ko sa banyo para 
maligo. 


Tapos na kong maligo, pumunta na ko sa kwarto ko para magbihis. 
Kaya lang hindi ako makapag decide sa susuotin ko. Si mommy 
kumakatok na, siguro kelangan ko na talaga ang tulong niya, since 
maganda siya mamili ng mga damit. 


"MAAAAAA! I need your help., hindi ko alam susuotin ko, anong 
klaseng party ba yun?" 


"Hmm.. suotin mo yung binili natin dress!! Maganda yun." 



"Ma, dalawa un eh! Ano dun??" 


"Ahh.. eto!! Eto, bilis! Pupunta pa tayo ng parlor eh! Ikaw na bahala 
pumili ng shoes mo, ok?? Intayin kita sa baba." 


Eto na ba susuotin ko? Eh., sabagay, maganda naman siya, simple 
pero maganda.. oh well. Hindi ko naman party un para 
pabonggahin pa yung suot ko. 


Nung natapos na kong magbihis, bumaba kaagad ako at si mommy 
nagiintay na sa kotse. Dumeretso kami sa parlor. Pinaayos niya 
yung buhok ko at pinalagyan ng make-up, light lang naman. Pina 
manicure at pedicure na rin niya ko. Isa't kalahating oras rin akong 
nakaupo. Dun. Haaay. Ano ba talaga ang meron at kelangan 
magpaparlor pa ko? Saan ba kami pupunta? Si Tofer kaya sasama..? 


Dylan's POV 


11: 59 am na.. kating kati na kong itext si Bianca.. 



1 message 
received 

Sender: 

..EverAfter 

+639178**2520 


I miss you. Wag kna magalit skn.. m sorry.. I wanna see you na.. 

Tiningnan ko kung anong oras niya sinend yung message.. 

Sent: 

23-December-2*** 

09:14:54 


Ano to!!! Lag??? Kanina pa tong message na to eh, ibig sabihin 3 
hours na kong hindi nag rereply! 12:02 na oh! Hassle naman! 


Tinext ko kaagad si Mommy, kelangan bumawi ako. 



To: Mommy 


Mom, I'l have a date wit Bianx latr at Vivere suite, dnt tel her yet. I'l 
surprise her. Buy her nice clothes ok? Jst wna patch thngs up wit hr. 
8:30 dpat nandun na sya. Mom! Pis DNT TEL HER! OK? Luv u mom. 


Sender: 

Mommy 

+639189**2547 


Ok baby. I wont tell her. Brianca, Kris and I will be going to 
glorietta. I'll buy her nice clothes for you! Love u 2. 

Ayos! Ngayon ang kelangan ko na lang ay mag punta sa Vivere, 
swerte ko at family friend namin yung GM dun! 

/ 98 


Teka, sinabi ko bang pupunta? Nako tinatamad pa ko eh! Tawagan 
ko na lang muna! 



Calling.. 

Tita Elvie 

"Hello?" 

"Hello Tita Elvie? Si Dylan po to!" 

"Oh, napatawag ka? Do you need something?" 

"Uhm.. Tita, gusto ko lang sana humingi ng favor.. BIG favor 
actually.." 

"Okay, what's that?" 

"Pwede po ba akong magpareserve sa Skyline?" 


"Okay.. Why, what's meron?" 



"Tita I know hindi pwede magpareserve pero.. it's a celebration.." 


"Celebration? Nino?" 

"My Girl and I" 

"Ohhh... Really?? Okay! I'll reserve a spot for you, do good okay??" 

"Yes tita! Thank you sooo much!" 

"No problem, dear. And oh. We'll hire a good band for you." 

"Wow! Thank you talaga tita!" 

"Okay, see you dear. Bye!" 

Binaba na naming yung fone. Ayos! Kahit na bawal magpareserve, 
pinayagan pa rin ako. Sweet! Ngayon, kelangan makapag check in 
na ko. Para dun na ko mag ready and dun na kami matulog, if ever, 
haha! 



Hours had passed. Nandito na rin ako sa Vivere. OMG! Hindi ko 
alam kung anong sasabihin ko! Yung tiffany na ring na inorder ko 
from the internet last month dala ko na.. eto dapat yung Christmas 
gift ko sa kanya eh., pero, I'll make this night soooo special na 
sobrang hindi niya na to makakalimutan.. 


Chapter 41 


Bianca's POV 


Andito na kami nila mommy sa Vivere. Si Papa, Daddy, Kris at 
Mommy., kumpleto kami.. si Dylan kaya, pupunta? 


"Ay Bianx, mauna ka na. punta ka sa may receptionist tapos 
hanapin mo na lang si Miss Elvie. Alam na nila yung gagawin nila. 
Ok?" 


Nag nod lang ako tapos pumasok na ko sa loob. Wow! Lagi ko tong 
nakikita pag nagpupunta kami nila Carla at Mae sa festival, pero 
never pa kong nakapasok dito. Ang ganda nung loob, ang ganda 



nung stairs! Para tuloy akong princess habang umaakyat ako sa 
may stairs. 


Ni lead niya ko sa isang girl na naka upo sa may couch. Nasa mid 
40's na siya, pero maganda pa rin siya. Prim and proper. Siguro siya 
yung boss dito. 


"Ma'am, Miss Bianca's here." 


Kilala niya ako? Nasabi ko ba pangalan ko kanina? Oh wanted lang 
talaga ako dito? 


"OH. Hi hon." Kumiss siya sa pisngi ko (beso beso?) "You look so 
pretty tonight! Mas maganda ka sa personal kesa sa picture. Oh 
halika na, I'll guide you to Skyline! Grabe, you'll love it! Everything's 
perfect." 


Skyline? I'll love it? Perfect? Omg! Ang alam ko lang is.. GUTOM NA 
KO! Ano ba talagang meron? 


Sumakay kami sa elevator, at pinindot niya ung pang 31st floor. 
OMG! Ang layo pa! 



Pag dating naman sa 'Skyline' may band na nag peperform.. ang 
kinakanta nila ay Why I love you so much ni Monica., patapos na rin 
halos yun song.. 


Pumasok na kami sa place, tapos nag tinginan sakin yung mga tao, 
naka smile silang lahat sakin. 

"Bianca, just go straight tapos andun na yung seat niyo." 

Nag smile ako tapos nag nod. 

Naglakad ako tapos nakita ko yung table na may nakalagay na, 
RESERVED FOR MR. DY 


Baka kay Daddy naka pangalan. Umupo ako sa table na yun, tapos 
nag salita yung girl 


"There's this guy, who likes this girl so much., the girl sort of lied to 
him, that caused him to get mad at her., which is wrong. He said 



that he wanna patch things up with her, and by doing this, the girl 
might forgive him." 

Lied? Parang pareho kami ha.. 

Namatay yung ilaw, tapos nag salita na naman ung girl 

"Everybody, Let's give it up for Mr. Lance Dy" 


Bumukas ulit yung ilaw, pero spot light lang.. biglang naka tayo na 
si Tofer sa stage, may hawak na mic. 


"I dedicate this song., to my girl.." 

Nag start na mag guitar yung guitarist.. 

"Gusto kong magpaliwanag sa'yo 
Ngunit di kinakausap 
Di inaasahang diringgin mo. 



Nakatingala sa ulap. 


Alam kong nasaktan na naman kita 
Ngunit di ko naman sinasadya. 

Hinding-hindi na mauulit sinta. 

Sana'y maniwala ka. 

Sabihin mo na kung anong gusto mo. 

Kahit ano'y gagawin para lamang sa'yo. 

Sabihin mo na kung papa'no mo mapapatawad. 

Ilang araw mo nang di pinapansin? 

Ilang araw pang lilipas? 

Nakatanga sa harapan ng salamin. 

Naghihintay ng bawat bukas. 

Lahat naman tayo'y nagkakamali. 

Sinong di nagsasala? 

Ngunit kung paano babawi sa pagkakamali. 



lyan ang mahalaga 

Sabihin mo na kung anong gusto mo. 

Kahit ano'y gagawin para lamang sa'yo. 

Sabihin mo na kung papa'no mo mapapatawad". 

Bumaba siya ng stage at lumapit sa may table ko.. 

"Patawarin mo sana sinta". 

Lumuhod siya sa tapat ko.. 

"Di ko sinasadya" 

At hinawakan niya ang kamay ko.. 

"Sabihin mo na kung anong gusto mo. 

Kahit ano'y gagawin para lamang sa'yo. 

98 

Sabihin mo na kung papa'no mo mapapatawad" 



Tumayo ulit siya at bumalik sa stage. 

"Sabihin mo na sinta' kung papa'no mo mapapatawad.." 

Nahihiya ako.. masyado akong nabigla sa pagluhod niya.. hindi 
naman niya kelangan lumuhod eh.. 

"Bianca baby, I'm sorry., will you forgive me?" 


Binigay na ni Tofer yung mic sa girl 


"Okaaay.. while she's thinking, let's give a hand for Mr. Lance Dy for 
that great performance!" nagpalakpakan yung mga tao. Si Tofer 
naman halatang nadisappoint. 


Pababa na sana si Tofer ng stage ng bigla akong tumayo. 



"Tofer wait.." huminto siya, nasa stage pa rin siya nakatingin sakin.. 
ako naman nasa baba hindi alam ang sasabihin.. lahat ng tao 
tahimik. Nakatingin sakin.. 


"I'm sorry.." sabay tumakbo ako papunta sa kanya. 


Hinug niya ko. 


"Baby I'm sorry., promise ko hindi na ko magagalit.." 


"Ako dapat mag sorry., hindi na ko mag sisinungaling.. hindi na ko 
mag tatago ng secret sayo." Nagpalakpakan yung mga tao. Tapos 
nung tinanggal na namin ung hug, nakita naming sila mommy sa 
isang table, si Kris ng thumbs up sakin, pinipicturan naman kami ni 
papa at daddy. Ang kulit! One big happy family na kami! 


Bumaba na kami ni Tofer sa stage at umupo sa table namin, 
syempre kelangan naming mag solo ngayong gabi. 


"I didn't know you can sing.." 



"Wala ka kasingtiwala sakin eh., haha!" 


Kumain na kami ng dinner tapos nagusap usap na lang.. 

"Bakit ba kelangan pumunta pa tayo dito? Pwede mo naman akong 
tawagan.. o kaya sa bahay na lang.. bakit gumastos ka pa?" 

"Wala lang.. ay.. I have BIG BIG FAVOR to ask you.." 

"Ano yun?" 

May nilabas siyang mini box. Binuksan niya ito.. OMG! TIFFANY 
RING!!!! 


"I could spend forever with you, you know that?" nakatingin lang 
ako sa kanya, hinihintay yung sunod niyang sasabihin.. 


"Couldn't we start forever now..?" 



Tinanggal niya yung ring sa box, kinuha niya yung kamay ko.. 
tinanggal niya yung isang ring, at pinasok yung tiffany ring.. 


"Let's get married., this time, let's make it real.." 

Make it real? Narinig niya ba kong sinabi ko un nung nasa school 
gym kami??? Pero.. speechless ako. 

"Hindi ko alam sasabihin ko.." yumuko siya at nag pout. 

Tumayo ako sa upuan ko at nilapit ko yung chair ko sa chair niya. 
Then I hugged him. 

"I love y.. I would love to spend my forever with you baby.." 

Pumunta kami sa may table nila mommy, si Tofer kasi atat! 

"Oh? Bakit kayo nandito?" aba, ayaw ata kami nilang kasama! 


"Mom, Dad, Pa, Kris.." 



"Bakit?" sabay sabay nilang sinabi. 


"I wanna marry Bianca, for real.." 


Nagulat silang lahat sa sinabi ni Tofer. Si Mommy teary eyed na. 


"Papa, gusto kong pakasalan si Bianca sa simbahan.. hindi ko 
naman po siya mamadaliin eh, kahit after graduation niya natin 
gawin ung wedding, tutal i-iinherit ko rin yung company ni Daddy 
eh. Please, Papa., hindi ko na siya sasaktan, papasayahin ko siya. 
Gagawin ko lahat ng makakaya ko para lang mapaligaya ko siya.. 
Plea- 


Cinut ni Papa si Tofer. 


"Ano ka ba Dylan, matagal ko na binigay sayo ang anak ko.. matagal 
ko na siya pinagkatiwala sayo.. ngayon panatag na loob ko kasi 
alam kong hindi mo siya sasaktan.." 


Hinug ni Papa si Tofer, aww. Hindi ko na rin mapigilang maluha.. 



That night, lahat nung taong nasa Skyline, libre ung food. Kasi sila 
mommy nag bayad. 


Happy ending na ba kami..? Sana. 


Summer vacation na, sabi ni Tofer mukhang Malabo raw na 
makapag bakasyon siya, kasi may summer class siya.. so mag kalayo 
na naman kami.. eto ako ilang months nang bum! Ilang months na 
rin ang nakalipas mula nung nag propose sakin si Tofer.. SI TOFER 
YUNG GUY NA CRUSH KO FOR 6 YEARS NAG PROPOSE LANG 
NAMAN SAKIN! How cool is that? Haha! 


Dylan's POV 


Summer., nakakaasar. Wala si Bianca dito, namimiss ko na siya. Ano 
kayang ginagawa niya ngayon? Siguro nag lalaro sila ni Kris. Yung 
dalawang yun! Ang hirap nang paghiwalayin! 



"Dylan! Ano ka ba! Kanina pa ko kumakatok sa labas!!! Hindi mo ba 
naririnig???" 


"Ha? Hinde eh., kanina ka pa ba?" Napakamot ng ulo si Ryan. 


"Oo, kanina pa! as in kanina pa!! alam mo bang ang init init sa 
labas? Alukin mo naman ako ng inumin!!" Hinampas ko lang siya sa 
may balikat attumayo para ikuha siya ng inumin. 


"Dylan! Alam mo naman na nililigawan ko si Mae diba..?" 
Nililigawan niya si Mae?? Bakit hindi ko alam? 


Bumalik ako sa may sala, para ibigay yung inumin ni Ryan. 


"Nililigawan mo nga ba si Mae? Kelan pa? Bakit hindi ko alam?" 


"Pare, ang lakas ng tama ko kay Mae., nung nasa resort tayo, iba 
eh.. Hindi ba nasabi ni Bianca?" 


98 



Umiling ako 


"Ahh. Ngayon alam mo na. mahal ko si Mae. I love her. I'll do 
everything, anything for her." 


"Dapat lang, maganda si Mae noh! Wag mo siyang itulad sa iba 
mong babae! Pati lagot ka kay Bianca at Carla niyan pag ginago mo 
siya." 


"Gagy, sure na ko kay Mae., kaya ikaw! Puntahan mo na si Bianca! 
At baka namimiss ka na nun!!" 


"Ha., eh., hindi pwede eh., baka sa sabado pa ko makauwi.. I miss 
her big time.." 


"Ako rin eh. Miss ko na si Mae. Sige! Bibisitahin ko pa siya eh!" 


Wow. Ang lakas nga ng tama niya! 


"Sige, ikamusta mo na lang ako sa kanila ha!" 



Kumaway lang siya at lumabas na na pintuan. 


Bakit kaya hindi pa tumatawag sakin si Bianca? Ok lang kaya siya? 
Masyado siyang masaya pag kalaro niya si Kris malamang hindi mag 
papaistorbo un.. Haaay. 


Ryan's POV 


After 30 mins, nandito na ko sa apartment ni Mae sa UST. Naka 
bukas ng konti ung door, kaya pumasok na ko. 


"Mae, sorry sa mga nagawa ko.. can I have you back? Alam ko 
naman na mahal mo pa ko eh.." 


Hinug lang ni Mae yung guy., siya siguro si Chino., pero akala ko ba 
nasa Indonesia na siya? Bakit andito pa rin siya? Bakit ganito yung 
feeling., bakit parang nasasaktan ako.. 



Nagtago ako sa may cr, hindi ko naririnig pinaguusapan nila.. ayoko 
rin naman marinig un eh., pero hindi ako makagalaw sa lugar ko 
ngayon. Parang naglue ako.. 


Lumabas na ko ng cr, next na labas, yung main door. Binilisan ko 
mag lakad. At sa aking kaengotan, nasalpak ko ung pinto. 
Malamang narinig nila Mae yun. 


Mae's POV 


Si Chino, bumalik ng pilipinas. Una sabi niya, break na kami.. hindi 
na raw kami pwedeng magsama. Pero bakit pa siya bumalik dito? 
Para san pa? 


"Mae, sorry sa mga nagawa ko.. can I have you back? Alam ko 
naman na mahal mo pa ko eh.." 


Nagulat ako sa mga sinabi niya. Speechless ako masyado. 


Hinug ko lang siya.. tapos hinug niya rin ako. 



Nung bumitaw na ko sa hug, nag Simula na kong mag salita. 


"Chino, I'm sorry., pero may gusto na kong iba.. alam kong hindi 
niya ko gusto, pero may hope ako na magugustuhan niya ko 
someday.. I'm sorry.." 


Maya maya, may narinig ako na nagsalpak ng pinto. Tumayo ako at 
tiningnan kung sino yun, wala naming tao, si Carla kadate si 
Vander. Lumabas ako ng apartment para tingnan kung sino yun, 
lalaki, nakatalikod. Naglalakad papalayo.. si Ryan.. 


"RYAN!" nag stop lang siya, pero hindi siya lumingon.. 


Nilapitan ko siya. At ngayon humarap na siya sakin. 


"Uy Mae., wala lang.. napadaan lang ako.. sige, balik ka na sa loob.. 
nandun si Chino eh.." 


"Ha? Ah., hehe! Ok lang yun, tara pasok ka! Alam mo ba miss-- 



"Mae, I love you., ikaw lang yung unang girl na nakapag patibok ng 
puso ko ng ganito.. kung iniisip mo ung dati kay Bianca, wala yun. 
Ikaw na ang mahalaga ngayon. Hindi ko kakayaning mawala ka pa 
sakin.. pero kung mahal mo pa talaga si Chino, ok lang.. I'm willing 
to let you go.." 


OMG! He did not just say that., si Ryan? Gusto ako? I mean, mahal 
ako?? Dream come true! Pero.. teka wala pa akong nasasagot!! 
Nagsisimula na siyang mag lakad papalayo sakin.. Teka, hinde.. 
hinde ko pupwedeng hayaan mawala na lang sakin si Ryan ng 
ganun ganun lang.. bakit? eh gusto ko rin naman siya eh! bakit 
kelangan ko pa magpakipot.. happiness ko na ang nakataya dito! 


"Ryan.. I.. I.. I like you.." tumigil siya sa pag lalakad at lumingon 
sakin, lumapit siya sa akin. 


"Seryoso? Hindi nga?? Mae, wag mo naman akong biruin ng 
ganyan.." 


"Noon pa lang gusto na kita.. I'd rather lose Chino., wag lang ikaw.." 


Hinug ako ni Ryan. 




"I love you Mae., please be my girl.." 


"I love you too Ryan.." 


Happy ending na ko. Ibang klase pala talaga pag nagintay ka. So 
worth it naman pala lahat ng sakripisyo k okay Chino eh, si Ryan 
kapalit. Si Ryan na sobrang gusto ko. Pero parang ang unfair kay 
Chino., anong unfair dun? Siya nakipag break sakin. Iniwan niya ko 
dito sa pinas at pumunta siya ng Indonesia! Kasalanan ko bang 
magustuhan ko ung taong andito at nakikita ko? At balita ko rin 
naman eh may babae siya dun sa Indonesia., yun ung reason kung 
bakit siya nakipag break sakin.. kakaiba nga naman. Pero ngayon.. 
Ryan lang talaga.. siya lang ang alam kong mamahalin ko ngayon.. 


Chapter 42 


April 30 na. ang boring. Si Kris nasa school, mag eenroll pa lang 
haha! Ako mag isa dito sa bahay. Binuksan ko ung desktop para 
mag check ng email, nag sign in na rin ako sa MSN, si SangMin 
online.. 



SangMin: BianxM! I miss you!!! 
98 


Bianca: Nathan!!! I miss you too! Kelan ka uwi dito?? 

SangMin: Nasa pinas na ko loko! Napaaga uwi ko eh, dito na nga 
pala ko nakatira sa Paranaque! 

Bianca: Nasa alabang ako ngayon! Lilipat na ko ng school eh.. 

SangMin: Talaga?! Sa SFC ako mag aaral, HRM course ko. Ikaw? 

Bianca: DUN DIN!!!! 0 M G! HRM din course ko! 

SangMin: Talaga?? Ayos! Sige, alis na ko. Impt lang. hehe! Bye! miss 
you! 

Bianca: Okay! A _ A 


Nag sign out na kami pareho. Nasa pinas na si Nathan., at pareho 
pa kami ng school., at mag kacourse pa kami.. ok na yun. At least 
alam kong may kakilala na ko... hindi na ko magpapakahirap 
makipag kilala sa mga tao tao dun. Si Nathan., ano na kaya itsura 
niya ngayon? Ganun pa rin kaya.. ang tagal ko na siyang hindi 
nakikita eh., ang gaan ng feeling ko nung nalaman kong nasa pinas 
na siya, at iisang course at school lang kami.. teka, bakit ko ba 
iniisip yun? Nakalimutan ko na bang nag propose sakin si Tofer? 
Hinde. Wag ganun. 



6:00 pm na! wala pa rin akong magawa! Paikot ikot na ko sa bahay, 
gumulong gulong na ko sa kama ko. Nakatulog na ko lahat lahat at 
eto parin ako, bored. Nakakaasar! Wala pa sila Kris! Ano ba to! 
Nakakabwiset naman! 


Calling.. 

Mae-ganda.O 


"Mae!!" 


"Bianx.. may secret akong tinatago sayo.." 


"Ha? Anoyun??" 


"Kami na ni Ryan., hehe! Sorry., gusto ko kasi munang isecret 
sainyo eh., kaya hindi muna naming sinabi." 


"TALAGA?! OMG! IM SOOO HAPPY FOR YOU!" 



"Thank you! Kung hindi dahil sayo, wala kami! Teka! Nag 
mumukmok na si Ryan! Haha! Wala daw akong time sa kanya kasi 
kausap kita! Haha! Sige bye!!" 


"Sige! Sabihin mo sa kanya pakyu siya! Hehe! Baboo!" 


Si Carla at Ryan na.. Ako at si Tofer seryoso na, si Carla at Vander, 
mukhang totohanan na.. kaming tatlong magkakaibigan, nahanap 
na yung para samin.. kuntento kami sa kung anong meron kami, 
hindi porket mahina kami sa school, wala na kaming karapatan 
maging masaya, at makahanap ng 'true love'. Ewan ko ba, parang 
lahat ok na, wala ng problema, yung tipong.. forever na to. Pero 
hindi pa tayo nakakasigurado kung tunay na 'happy ending' yung 
mangyayari. Ewan. Sablay yung feeling. 


Calling.. 

My TwstdSunshine 


"BABY!" 


"Tofer.." 



"Tss.. bakit Tofer? Ayaw mo Baby? Nakakaasar naman.. haay." 


"Weh! Nag tampo na baby ko! Bakit napatawag ka? Teka, bakit sa 
cellphone pa?? hindi na lang sa landline? Loko ka!!" 


"Baby., wala ako sa bahay eh., nag aya kasi yung mga classmates ko 
maginuman.. ok lang ba?" 


"Ano ka ba! Oo naman noh, basta wag ka lang magpapakalasing 
ha? Just enjoy there, ok? Teka, pano ka uuwi? Dala mo yung auto?" 


"Sasabay ako sa classmate ko, miss na kita.." 


"Miss na rin kita.. teka, san ba yan? Kaninong bahay?" 


"Sa makati, condo ng classmate ko, Steffi name niya." 


"Steffi? Parang ngayon ko lang narinig yung name na yun ha., kilala 
ko ba siya?" 



"Nope, ngayon ko lang siya naging close eh, mabait siya beb. 
Pakikilala ko siya sayo one time, hm?" 


"0 sige! Baka naman maganda yan ha! Makalimutan mo ko bigla.." 


"Alam mo bang ang mahal ng nagastos ko sa tiffany ring mo? Nag 
research pa ko kung anong style yung gusto mo! Tapos kakalimutan 
na lang kita bigla? Yung effort pa lang, halatang.. tama na! ang 
cheesy eh!" 


"Tss. Binitin mo eh! Di nga, ano nga yun beb?" 


"Hindi ba halatang I really like you that much? Hm?" 


"Tsssssss.. 


ii 


"Hahaha! Uy kinikilig siya! Haha! Umamin ka na! hanggang ngayon 
alam kong kinikilig ka pa rin sakin, to naman! Ikakasal na tayo eh, 
ayaw mo pang umamin!" 



"Wala naman akong sinabing hindi ako kinikilig ha! Ano ka ba! 
Tataas na naman bill mo! Mataas na nga credit card mo, mataas pa 
yung bill mo sa line! Tsktsk." 


"Eto naman! Namiss na nga kita eh.. I miss you baby, text mo ko 
ha? Bye.." 


"Opo chief! Bye! I miss you too!" 


Yan and bagong Lance Kristofer F. Dy., after niyang magpropose 
sakin, lahat nagbago, hindi na kami nag aaway, minsan lang kami 
magkatampuhan, pero yung tipong tampong pambata lang. 
madalas siyang tumatawag sakin pag gabi, o kaya pag wala siyang 
magawa, tatawag siya.. ngayon tumawag siya para mag paalam na 
pupunta siya sa bahay ng kaklase niya.. ngayon lang siya nagpaalam 
sakin. Natutuwa ako pero naninibago. Parang hindi siya yung 
nakilala kong Lance Dy nung high school kami, parang hindi siya 
yung nakasama ko nung nasa QC pa ko, parang., habang 
tumatagal.. mas lalo ko siyang minamahal. 


Minsan sa mga nangyayari, gusto ko na iumpog yung ulo ko sa 
pader, baka sakaling magising ako. Minsan naman gusto ko siyang 



sampalin, baka kasi wala lang siya sa sarili niya, pero paulit ulit yun 
nangyayari eh, parang daily routine na. 

98 


Ok naman ang lahat eh, alam naming gusto namin ang isa't isa.. ang 
hindi na lang niya alam na.. mahal na mahal ko siya, tipong siya na 
yung iniikutan ng mundo ko, mas mahal ko siya kesa sa sarili ko.. 
kaya lang. hindi ko alam kung mahal niya rin ako. Not even once, 
nasabihan niya ko ng 'I love you' kahit aksidente o sinasadya, wala 
pa rin. Ako pakipot. I was about to say 'I love you Tofer' pero wala. 
Nabading ako. Hindi ko alam kung bakit. 


Siguro, gusto ko lang na mauna siyang sabihin niya sakin na mahal 
niya ako kasi ako naman yung naunang nagsabing gusto ko siya eh., 
pero ngayon. Wala ng pride pride. Wala ng hiya hiya. Ok fine, hindi 
ko kaya. Gagawa ako ng way o ng code para lang masabi ko sa 
kanya na mahal ko siya. 


Dylan's POV 


Niyaya akong maginuman ng mga kaklase ko, ayoko sana sumama 
pero makulit sila, minsan lang naman daw. Sa totoo lang hindi ko 



masabing baka hindi pumayag yung asawa ko. Hindi naman kasi 
nila alam na kasal ako eh. Ang alam lang nila may girlfriend ako. 
Tinawagan ko si Bianca para itanong kung ok lang na sumama ako 
sa inuman, at ang sagot niya? Syempre pumayag siya. Nagsisise ako 
kung bakit mas pinili ko si Nina dati kesa kay Bianca, ang darning 
bawal kay Nina., kay Bianca naman lahat ok lang. pero syempre 
alam ko limitasyon ko. Ayokong abusuhin yung pag payag sakin ni 
Bianx sa pag alis. Miss ko na siya. Gusto ko siyang Makita. Pero 
hindi pa pupwede. 


Kanina muntik ko na masabing 'I love you' sa kanya, pero hindi ko 
kinaya. Natatakot pa rin ako. Baka kasi ako lang yung nagmamahal, 
baka siya mabigla. Siguro sasabihin ko na lang na mahal ko siya, day 
before ng wedding namin. Ilang months lang naman iintayin ko eh. 
Kaya yun! Pero excited na kong masabi sa kanya yun.. parang yun 
na lang yung iniintay ko eh, yung masabi kong mahal ko siya. Mahal 
na mahal ko siya.. siya lang ang babaeng mamahalin ko.. at pag 
nawala pa siya sakin.. hindi ko na ata kakayanin pang mag mahal ng 
iba, siguro makakahanap ako ng iba, pero hindi ko na 
makakayanang mahalin pa yun katulad ng pagmamahal ko kay 
Bianca.. 


"Dylan, bakit mag isa ka lang dito? Di ka ba nag eenjoy?" 



Siya si Steffi. Blockmate ko siya. Mabait siya, matalino at 
maasikaso. Sweet din siya sabi nung iba, ngayon lang kami naging 
close. Sabi ng mga blockmates ko gusto daw ako ni Steffi. Ewan ko 
ba, hindi ko naman siya trip eh. And wala akong balak lokohin si 
Bianca. Si Bianca lang ang tinitibok ng puso ko. Alam kong korni 
pero yung ang totoo. Ika nga sa chick flick na pinanood namin ni 
Bianx 'She's the only girl who made my heart beat faster and 
slower at the same time' if yung guy, ganun yung nafifeel sa 
girlfriend niya, ganun din ako kay Bianca. 


"Ha? AH! Nag eenjoy ako. Tinawagan ko lang si Bianca para sabihin 
na andito ako sa bahay mo." 


"So., let me guess., pinapauwi ka na niya?" 


"Nope. Sabi niya mag enjoy ako. She's not like other girls. Hehe! 
Akala ko nga rin magagalit eh. Pero ok lang sa kanya." 


"Ahh.. Okay. So ano mo ba siya? Nililigawan mo?" 


"No. Kami na. actually, i-kakasal na kami eh. After niyang 


grumaduate." 



"O-o-ohh.. nice., tara dun tayo! Baka hinahanap ka na nila eh." 


"Okay!" 


Haaaay. Nababaliw na ko kakaisip kay Bianca. Dati halos araw araw 
kaming magkasama pero binabali wala ko lang siya nun, ngayong 
tinake over na niya ako, magkalayo naman kami.. halos ilang weeks 
na rin kaming hindi nagkikita.. hanggang send send na lang si 
mommy sakin ng MMS ng picture ni Bianca, kung anong ginagawa 
niya, habang tulog siya, at habang wala lang.. nagkukulitan sila ni 
Kris. 


Bianca, bakit mo ba ko ginaganito.. I miss you so much that it 
makes me wanna go there and hug you tightly.. 


1 message 
received 


Sender: 


..EverAfter 



+639178**2520 


Lalala. .0 


Lalala? Ano kaya yun? Mga trip talaga nito ni Bianx oh! mareplyan 
na nga lang. 


Chapter 43 


To: My TwstdSunshine 


Lalala..0 


Ayan! Nasabihan ko na siya ng I love you! Haha! Lalala means I love 
you., diba? Song yun eh, ngayon siya na bahala sa meaning ng 
lalala! I'm so good! 


11:59 pm 



From: My TwstdSunshine 


Lalala? Wala ka na nman magawa jan.. Beb.. I miss you. Mmwah* 


Ano ba to! Napangiti niya ko bigla, palagi na lang siyang ganyan! 
Pinapakilig ako! Eto naman ako, hindi ko mapigilan.. pero wala eh! 
Ganun talaga, I like him that much., no! I love him that much! 


To: My TwstdSunshine 


Beb.. I wanna see you now.. I miss you too.. 
98 


After 5 minutes, wala pa rin yung reply niya. Nakahiga lang ako sa 
kwarto ko iniisip siya.. namimiss siya. Ano na kaya ginagawa niya? 
Baka naman nalasing na yun? Hinde.. sabi ko sa kanya wag siya 
magpapakalasing eh. Susunod naman yun sakin.. nakauwi na kaya 
siya? Oh baka naman nakatulog na siya.. haay.. siya na nga talaga 
ang mundo ko. Ang bilis ng oras.. 12:40 am na.. hindi pa rin niya ko 
tinetext! Sabi niya text kami pero wala na kong messages na 
narereceive! Bwiset siya! Hmph! 



Calling.. 

My TwstdSunshine 

"Beb, miss mo na ko?" 

"Mm-mm.." 

"Gusto mo kong makita?" 

"Mm-mm.." 

"Ako rin eh., kaya lang hindi pwede.. walang masasakyan papunta 
dyan eh, gabi na masyado.." 

"I understand.." 

"Uhmm.. gusto mo pumunta ko dyan ngayon?" 

"Hinde wag na.. baka mapano ka pa eh., naiintindihan naman kita 
eh.." 

"Buti naman.. beb, tingin ka sa bintana! Kinakawayan kita from 
makati! BilisM" 


Kakawayan niya ako from makati? Nababaliw na talaga siya noh? 
Haaay. Kung hindi ko lang siya mahal eh.. 



Bumangon ako ng kama at naglakad papapunta sa may bintana, 
tinabi ko ung kurtina, tumingin sa labas at kumaway.. 

"Tss. I can't believe na gagawin mo talaga yun.. hahaha!" 

"Ha? Hindi kaya!! Ano ako? Utu-uto? BaliwM!" 

"Hindi ba? Tss.. tingin ka sa baba.." 


Tumingin ako sa baba., pag kita ko, andun siya, nakatayo, 
kumakaway sakin.. naka ngiti.. 


"Ba..ba..bakit ka nandito? Akala ko ba nasa Makati ka?" 

"Sabi mo diba gusto mo ko makita? Kaya andito na ko! Pati, gusto 
na rin kita makita eh, dapat uuwi ako dyan last Friday eh, pero hind 
ako nakauwi.. busy masyado.." 

"Tsss. Ewan ko sayo! Umalis ka na nga! Nakakabwiset." 


Binaba ko na ung cellphone ko. 


Dylan's POV 



Sender: 


..EverAfter 

+639178**2520 


Beb.. I wanna ssee you now.. I miss you too.. 


I wanna see you now., pag kareceive ko ng text niya na yan, agad 
agad akong nagpaalam umuwi, pumayag naman sila kasi akala nila 
emergency, kumuha ako ng taxi. 


Saktong 12:30 am nakarating ako sa tapat ng bahay namin sa 
alabang. Nakapatay na ilaw. Yung room na lang ni Bianca yung 
nakabukas ang ilaw.. hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya, alam 
kong magtatanong yun kung bakit ako andito.. kelangan magi sip 
ako ng sasabihin ko.. 


10 minutes bago ko siya tinawagan. 


Calling.. 


..EverAfter 



"Beb, miss mo na ko?" 


"Mm-mm.." 

"Gusto mo kong makita?" 

"Mm-mm.." 

"Ako rin eh., kaya lang hindi pwede.. walang masasakyan papunta 
dyan eh, gabi na masyado.." 

"I understand.." 

"Uhmm.. gusto mo pumunta ko dyan ngayon?" 

"Hinde wag na.. baka mapano ka pa eh., naiintindihan naman kita 
eh.." 

"Buti naman.. beb, tingin ka sa bintana! Kinakawayan kita from 
makati! BilisM" 


Nakita ko na lang siya bigla sa may bintana, kumakaway.. nung 
ginawa niya yun, napasmile lang ako.. ang cute niyang tingnan mula 
dito sa labas. Kinawayan ko rin siya pero hindi niya ko nakikita, 
feeling ko nakatingin nga siya sa may Makati! Haha! 


"Tss. I can't believe na gagawin mo talaga yun.. hahaha!" 
"Ha? Hindi kaya!! Ano ako? Utu-uto? BaliwM!" 



"Hindi ba? Tss.. tingin ka sa baba.." 


Tumingin siya sa may baba, una nag smile siya, as in smile., pero 
biglang sumimangot 


"Ba..ba..bakit ka nandito? Akala ko ba nasa Makati ka?" 

"Sabi mo diba gusto mo ko makita? Kaya andito na ko! Pati, gusto 
na rin kita makita eh, dapat uuwi ako dyan last Friday eh, pero hindi 
ako nakauwi.. busy masyado.." 

"Tsss. Ewan ko sayo! Umalis ka na nga! Nakakabwiset." 


Tapos bigla niyang binaba yung tone. 


Anong ginawa kong masama dun? Pumunta ko dahil sabi niya gusto 
niya kong makita, and gusto ko rin siya makita, nag explain naman 
ako diba? Hindi ba siya natuwa? 


Pinatay na ni Bianca yung ilaw niya, feeling ko natulog na yun.. mali 
ata yung ginawa kong pag surprise sa kanya.. dapat siguro 
nagpaalam muna ko.. haay. Siguro nga, pumunta ko dito para sa 
wala.. 



Papalakad na ko.. nalulungkot pa rin ako sa naging expression niya, 
sa pag baba niya nung phone., feeling ko hindi siya nasiyahan.. 
feeling ko ang bobo ko.. feeling ko.. 


"HOY! AALIS KA NA LANG BA BASTA BASTA?!" 


Napahinto ako sa pag lalakad ko, lumingon ako, si Bianca 
nakapamewang tapos naka pout. Ang cute niya talaga! Mukhang 
bata! Napasmile na naman niya ko. 


"Akala ko ba galit ka sakin..?" 


"Oo nga! Kasi hindi ka manlang pumasok ng bahay.. ganun din eh, 
malayo pa rin tayo nun sa isa't isa.. edi mamimiss pa rin kita.. 
diba?" 


"Cheeeeeeesy!" 


"Ayaw mo? Dl WAG!" 



"Ay nako! Tampo na naman.." 


Binilisan ko yung pag lalakad at hinawakan ko yung kamay niya. 
/ 98 


"Pasok na tayo.." 


Nagsmile lang siya sakin. Bianca. I love you., please., just stay 
beside me., papasayahin kita.. kuntento na ko sayo.. I cannot ask 
for more.. 


Fast forward 


Bianca's POV 


After ilang months na nakalipas, andito na ko sa SFC, si Nathan lang 
lagi kong kasama, parang siya si Ryan dati.. pero mas gwapo nga 
lang si Nathan! Hahaha! Andami ring Koreans dito sa SFC, minsan 



yung mga babaeng koreano nagpapacute kay Nathan, madalas 
naman kakausapin nila ko para lang itanong kung ano cellphone 
number ni Nathan, at araw araw nila sakin tinatanong si Nathan. 
Ano ba to! Para tuloy akong personal assistant ni Nathan sa 
nangyayari. Pero ok lang, nakakatuwa naman eh. Akala pa nga nila 
kami, kaya tuloy may nagtanong kay Nathan kung bakit pinay 
pinatulan niya, alam niyo ba ang sagot niya? "Eh kasi, mas masarap 
mahalin ang mga Filipina, alam mong totoo sila, at half-filipino ako 
eh, so ok lang naman siguro yun." English nga lang. ayoko na 
itranslate baka dumugo pa ilong ko! So sa school na to, sikat kami. 
Sumikat ako dahil kay Nathan, haha! Pero nung may program, 
kumanta ako kaya rin ako nakilala dahil dun. Naaliw sila masyado sa 
boses ko, jusko po! Wala bang kumakanta dito? Sa UP ang dami 
kong kalaban eh. Pero dito wala pa ata! 


"BianxM Muni muni ka na naman dyan ha!! Pahug nga!" 


Lumapit ako para i-hug siya, wala naman sigurong masama sa hug 
diba? Si Tofer nga hindi ako hinuhug eh! 


"I told you!! Bianca's SangMin oppa's girlfriend! Stop fantasizing 


there!" 



Napabitaw kagad ako sa hug ko kay Nathan, may mga koreana na 
naman na sinusundan si Nathan, ano ba to! Uso ba ganito sa 
korea?? 


"Pabayaan mo na sila.. sorry ha., pati ikaw nagkakaroon ng issue 
sakin.. haha! Nawawala na talaga sila sa sarili nila! Haaay." 


"Grabe ganyan ka ba kagwapo para sa kanila? Hahaha! Halos 
magkandarapa sila eh! First time kong makakita ng ganito. Haha! 
Siguro sa korea sikat ka noh?" 


"Ha? Ahh..eh.. hehehe.. parang ganun na nga.. naalala ko sayo ung 
sister ko eh haha!" 


"Sister? May sister ka? Bakit hindi ko alam yun?" 


Bakit hindi niya nabanggit sakin before na may sister siya? And 
hindi niya nabanggit name nun kahit isang beses lang eh., bakit 
kaya ganun? I'm willing to meet her! 


"Yeah, I have a little sister., half sis ko siya actually, she's a pure 
pinoy.. pero she grew up in korea." 



"Ahh.. pinoy.." 


"yup! In demand siya sa korea! Nung pumasok sila nung bestfriend 
niya sa school na pinapasukan ko, nagdisguise pa nga sila para wag 
silang lapitan ng mga tao dun, pero syempre alam na kapatid ko 
siya, lumabas ung tunay na anyo nila, loko kasi yun eh., gusto ng 
tahimik na buhay, unlike me, iba ko sa korea, magulo buhay ko 
dun." 


In demand?! Wow! Ibig sabihin maganda talaga yung sis niya! 

Nako, naklakahiya tuloy tumabi dun., sabagay gwapo siya eh, ibang 
klase kagwapuhan niya.. hahaha! Ewan ko ba, kinikilig ako pag 
nagssmile siya, pero STOP! MAY TOFER AKO! 


"Ah! Ibig sabihin chick yung sister mo?? Maganda! As in WOW! 
Ganun ba yun?" 


"I can't say., she's my sister., pero as a guy, yup she's pretty. Pinay 
siya na para na siyang Korean in a way. Kasi dun siya lumaki." 



"Gwapo ka e-- ah, ang ibig kong sabihin, may itsura ka, kaya siguro 


maganda yung sister mo! I wanna meet her.." 


"Maganda nga siya, hehe. Sige, pero not now.." 


"Okay! Uy, sige! Uwi na ko! Hehehe! Baka nandyan na si mommy sa 
labas eh! Bye Nate!!" 


Nagsimula na kong maglakad papalabas ng gate ng bigla niya ko 
hinabol at hinawakan yung kamay ko. 


"Hoy! Ikaw, kinalimutan mo hug ko.." 


"Ay oo nga pala! Sorry!" 


Hinug ko siya.. wow., ang bango niya.. kahit na napawisan kami 
lahat lahat ang bango niya pa rin, nakakaconscious tuloy. Hahaha! 


"Sige na! baka naiinip na si mommy eh! Bye!" 



Tumakbo na ko papalabas, lumingon lingon ako para hanapin yung 
kotse pero wala pa rin.. pero may familiar akong kotse na nakita.. 
bakit siya nan dito... 


Chapter 44 


Ay. Akala ko siya yung classmate ko sa UP, hindi pala. Oh well. Ang 
tagal parin ni Mommy! Akala ko ba siya yung susundo? Bakit 
parang ang tagal niya? Nagpunta ko sa may parking lot para 
tingnan kung andun siya, sa pag lalakad ko may nakita na naman 
akong familiar na mukha.. babae, sino nga ba siya? Yan yung nag 
beach kami eh., ah! Si.. Athena! Tatawagin ko na sana siya ng bigla 
siyang tumakbo sa isang gwapong lalaki. Baka siguro boyfriend niya 
yun. Pero bakit andito siya? Ditto rin ba siya mag aaral? Oh baka 
naman dito ung boyfriend niya? Ewan., malalaman ko na langyun 
pag tumagal tagal.. 

98 


Maya maya, bumalik na lang ako sa may tapat ng building ng school 
para dun mag intay, pero nagulat ako ng may nag park na kotse sa 
tapat ko, sure ako yun yung car ni Tofer, pero bakit siya yung 



sumundo sakin? Akala ko ba si mommy? Eto talagang lalaking to! 
Mahilig mang gulat! Pero ok lang, masaya naman ako eh., kasi 
makakasama ko siya. 


Dylan's POV 


"Hello ma! Ako na lang susundo kay Bianx ha! Andito na rin ako sa 
tapat ng school niya eh." 


"Oh sige, tama yan. Sa labas na rin kayo kumain kasi wala akong 
lulutuin ngayon, pupunta kami ng party nila Papa Mar at Daddy mo, 
si Kris nag overnight kela JP, umuwi na kasi sila galling states., 
hineram siya ng tita mo at namimiss na raw niya ito. 0 sige na, mag 
reready pa ko eh!" 


"Sige, ingat na lang kayo!" 


Grabe, napaaga ata dating ko dito ha. 4pm na, anong oras ba uwian 
nun? 5? Grabe naman, naexcite ako masyado. Pano ba naman, 3 
weeks ko na siyang hindi nakikita, gusto ko na rin siya mahug noh! 
Habang nag iintay ako sa kotse binuksan ko yung radio, nakakainip 
mag intay pero buti na lang magaganda yung tugtog. 5pm na, ang 
bilis ng oras, ano ba to, naeexcite ba talaga kong Makita siya? Bakit 



ang bilis ng oras.. bumaba ko ng kotse para i-check kung andun na 
siya, gusto ko siya ma surprise! Nasa malayo pa lang ako nakikita ko 
na siya.. siya nga yun.. palapit na ko.. pero nakita ko si Nathan.. SI 
NATHAN?! Anong ginagawa niya sa SFC?! Dito rin ba siya nag aaral? 
Bkit hindi sinabi sakin ni Bianca?! Kaya ba niya gusto lumipat dito 
dahil sa kanya? Hinde.. baka naman may ibang dahilan siya.. ok 
lang ok lang.. schoolmates lang sil— tama ba tong nakikita ko? HUG 
NA NAMAN?! Ano ba! 


"Bianca., bakit ba kelangan ibang tao pa ihug mo., kung kelangan 
mo ng hug., bakit hindi na lang ako yung i-hug mo..?" 


Wala akong magawa.. nakatayo lang ako dun., pinapanood sila.. 
pero wala lang naman siguro yun diba? Bumitaw na sila sa hug, 
nakita siguro nila ko.. mali. Hindi pa pala nila ko nakikita. 


Nakatayo lang ako dun, pinapanood sila magkwentuhan.. eto ba 
yung nagpapatagal sa kanila? Bakit ba kasi kelangan gawa sa glass 
lang? hindi na lang cement para hindi nakikita ng mga tao yung 
pinaggagawa nila. 


5 mins din silang nag uusap, tapos nakita kong papaalis na si 
Bianca, si Nathan., hinabol siya.. nag hug na naman sila.. 



Bumalik na ko sa kotse, stinart ko na yung auto at umalis.. 


Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ako.. tuwing nakikita ko 
siyang may kahug na lalaki lagi akong nasasaktan, parang 
naiinsecure ako pero ako naman yung pinili niya. Hindi ko pwedeng 
sabihin kay Bianca yun dahil alam kong sasabihin niya na wala 
akong dapat ika selos dahil ako yung pinili niya. Bakit ba ko nagiging 
ganito? Ayoko talaga yung feeling.. 


Umikot ako para balikan si Bianca sa tapat ng school niya, pero pag 
balik ko wala na siya. Andun siya sa may parking lot nakatayo, 
parang medyo tulala siya na parang may nakita siyang hindi kapani 
kapaniwala. Nakita ko siya nag lalakad na pabalik ng school, 
umiwas ako ng tingin. Baka isipin niya kanina ko pa siya nakita. 
Binuksan niya yung kotse at umupo na. nag pretend akong nag 
tetext. 


"Beb! Miss you. Siguro namiss mo ko kaya ikaw sumundo sakin 
noh? Bakit nga pala napaaga uwi mo? Diba dapat gabi ka pa uuwi?" 



Kunwari nag tetext pa rin ako. Nag send na lang ako ng quote kay 
Steffi, ayan. Nakatingin lang sakin si Bianca. Hindi pa rin ako 
sumasagot sa tanong niya. 


"Beb?" 


"Wala lang. Bakit, ayaw mo ba?" medyo cold yung dating pero nag 
smile lang siya sakin. Pinatong ko yung cellphone ko sa may 
lalagyanan ng inumin. 


Habang nag dadrive ako, tahimik lang ako, si Bianca dada ng dada, 
kesyo daw ganito, ganyan, ganun. Nakakairita. Puro siya Nathan! 
Ano naman mapapala ko dun? Yayaman ba kami kakakwento niya 
tungkol sa nangyari sa kanila kanina ni Nathan? Hindi. 


"Huy! Kanina pa ko nag kukwento! Ikaw naman mag kwento. Pati 
kanina ka pa walang imik dyan ha! May problema ka ba?" umiling 
lang ako. 


Dumaan kami sa isang gas station, bumaba ako saglit para mag 
bayad. 



Pag balik ko sa kotse iba na expression ng mukha ni Bianca. Ano 
kaya problema nito? 


Bianca's POV 


Si Tofer, Simula nung sumakay ako sa kotse parang iba siya. Iba 
yung sagot niya sakin. Basta iba siya. Kuwento ko ng kwento 
tungkol sa nangyari samin ni Nathan tapos parang yung reaction 
nniya lang sakin, 'ah, okay.' Ano ba yun! Tinanong ko kung may 
problema siya, umiling lang siya sakin. Ayoko naman siyang kulitin 
dahil mukhang badtrip siya. 

98 


Nagstop kami sa isang gasoline station sa may alabang. Bumaba 
siya ng sasakyan. Sakto may nag text. Kinuha ko ung cellphone niya 
tapos tiningnan ko kung sino yung nag text. 


Sender: 

Steffi 


+63919922**** 



Dylan, im here in town, meet tayo here, u want? 


Steffi?? Parang narinig ko na to ha., sino nga ba ulit siya? Parang 
familiar yung name niya. Pero hindi ko maalala kung san ko narinig 
yung name niya. Baka classmate siya ni Dylan., dinelete ko yung 
message niya. Baka kasi malaman ni Tofer na binasa ko yung 
message niya, magalit pa yun. Pati hindi naman ata kami pupunta 
sa ATC eh, kaya malamang wala rin siyang paki. Hahaha! I am so 
mean! Bakit ba? May karapatan naman ako eh. 


After 5 mins, hindi pa rin bumabalik si Tofer. Nakakainip naman! 
Ano ba ginagawa niya? Bakit ang tagal niya. Maya maya, biglang 
nagring yung cellphone ni Tofer, 


Calling.. 

Steffi 

+63919922**** 


OH MY GOD! Anong gagawin ko? Sasagutin ko ba? Duh. Malamang. 
Pinindot ko na yung answer button.. 



"DIYOS KO DYLAN! ANG TAGAL MONG SAGUTIN HA!" 


"Teka, bakit hindi ka nagrereply? Dito ko sa town! Punta ka bilis! 
Kasama ko si Kring. Punta ka ha! Intayin ka naming!" 


"Hello??" 


"Ay.. Sorry, iniwan kasi ni Dylan yung cellphone niya sa kotse, 
lumabas siya saglit. Sasabihin ko na lang yung mga sinabi mo.." 


"Eh sino to? Bakit mo sinagot cellphone niya? Ikaw ba yung cousin 
niyang si Bianca?" COUSIN?! Sira ulo tong Lance Kristofer Fuentes 
Dy na to ha!! Pinsan niya ko?! Yun ung sinasabi niya sa mga kaklase 
niya? Leche! Napaka walang kwenta niya! 


"Ah, oo. Si Bianca nga to." 



"Sige Bianca, paki sabi na lang kay Dylan ha. Bye." 


Pinsan pala ha. Napaka walang kwenta niya. Bwiset. 


Steffi's POV 


Napaagaalis ni Dylan sa school, hindi na siya nag last subject dahil 
daw uuwi siya sa alabang. Ibig sabihin sa Monday ko ulit siya 
makikita. Ibig sabihin matagal tagal ko siyang hindi makikita. 


Nagtext siya sakin ng quote. Namiss ko na naman siya.. hindi ko 
alam yung irereply ko. Si Kring nag aya mag mall, natuwa ako kasi 
tinanong niya ko kung sang mall ko gusto pumunta, sabi ko kaagad 
sa ACT. Dahil alam ko malapit sila Dylan dun. Para makasama ko 
siya at Makita. 5:30 nakarating na kami sa ate. Tinext ko na si Dylan, 
pero ang tagal niyang mag reply. Hindi ako mapakali. Tinawagan ko 
siya.. 


"DIYOS KO DYLAN! ANG TAGAL MONG SAGUTIN HA!" 



II 


II 


"Teka, bakit hindi ka nagrereply? Dito ko sa town! Punta ka bilis! 
Kasama ko si Kring. Punta ka ha! Intayin ka naming!" 


"Hello??" tuloy tuloy akong nagsalita, pero hindi siya nag sasalita. 


"Ay.. Sorry, iniwan kasi ni Dylan yung cellphone niya sa kotse, 
lumabas siya saglit. Sasabihin ko na lang yung mga sinabi mo.." SI 
Bianca kaya to? Aba! Masyadong nakikielam ng cellphone ng may 
cellphone. Masyadon luma na yung excuse niya eh. Sige, yun pala 
gusto niya ha. Teka. 


"Eh sino to? Bakit mo sinagot cellphone niya? Ikaw ba yung cousin 
niyang si Bianca?" Tingnan natin kung hindi ka mapraning ngayon. 


"Ah, oo. Si Bianca nga to." Ayos. Parang ok lang sa kanya yung 
cousin ha. Bahala nga siya. 



"Sige Bianca, paki sabi na lang kay Dylan ha. Bye." 

Buti nga sa kanya. Tingnan lang natin kung hindi kayo mag away 
Dylan ngayon. Sasagot sagot pa kasi ng cellphone. Akala mo. 

Dylan's POV 

"Bianx? Ok ka lang? nasakit na ba tiyan mo? Gutom ka na?" 

ii ii 


Bakit ganun, siya naman hindi umiimik ngayon. 

"Bianca? Ok ka lang? ano ba.. masama ba pakiramdam mo?" 

ii ii 


"Bianca?" 



"Siguro alam mo nay un pakiramdam ng kanina ka pa nagsasalita 
pero yung kinakausap mo walang imik. Ano ba problema mo 
Dylan?! Ha? Sabihin mo nga sakin!" Dylan? Never niya pa kong 
tinawag na Dylan pag kami magkausap.. lagi syang tofer, tof, 
ngayon baby o kaya beb.. pero bakit Dylan yung lumabas sa bibig 
niya.. seryoso ba siyang bad mood siya? 


"Beb.. ano problema mo?" 


"Ngayon be-beb beb ka!! Ewan ko sayo. Ang labo mo. Nakakairita 
ka." 


"Gutom ka na ba? Bianx naman.. ano ba problema mo? Tara, punta 
tayong town, dun tayo mag didinner kasi sila mommy wala sa 
bahay.. wala raw pagkain kaya sa labas na lang daw tayo kumain. 
And gusto rin kita makasama ngayon ng solo." 


Hindi na lang ako umimik. Nagdrive na siya at pag dating naming 
dun dumeretso kagad kami sa gerry's grill. Umorder kami ng food 
at pag serve kumain na kami. 



"Bianx.. ano ba problema mo..? bakit nag bago ka bigla..?" 


"Tumawag sayo ung Steffi., punta ka raw town., andito daw sila 
nung Ring.." 

98 

"KRING!" 


"Oo. Kring, Ring pareho lang yun." 


"Ikaw talaga, wag ka na magalit ok? Tara watch na lang tayo ng 
movie, para magbago mood mo." Nagsmile lang siya sakin. Eto 
talagang asawa ko! Napakamoody! Kaya nakakatuwa siya eh, para 
siyang bata haay. 


Naglakad kami papuntang cinemas, habang nag lalakad kami inabot 
sakin ni Bianca yung cellphone ko. Sakto nakasalubong namin sila 
Steffi. 


"Dylan!! Kanina ka pa naming hinihintay ni Kring!! Buti na lang 


dumating ka!" 



"Nag dinner din kasi kami ni Bianca eh, ay oo nga pala, Steffi, Kring, 
meet Bianca. Bianca, si Steffi at Kring." 


"Hi.." 


"Uy.." humarap sakin si Steffi. "Dylan, pwede ba kaming makijoin ni 
Kring, nood tayo movie!! Wala kasi kaming kasama eh., para 
masaya tayong apat!" 


"Sige, ok lang! tara, anong movie ba gusto niyo?" 


Namili sila ng movie na papanoorin. Si Bianca tahimik lang. pero 
naka smile parin. 


Fast forward 


Bianca's POV 



Nakasalubong naming sila Steffi, siya pala yun.pinakilala niya ko 
sakanila, as BIANCA. Wala manlang asawa, girlfriend o kaya fiancee. 
Boo! Napaka ewan! Argh. 


ii 


Hi.." 


sabi ko. 


"Uy.." humarap si Steffi kay Dylan. "Dylan, pwede ba kaming 
makijoin ni Kring, nood tayo movie!! Wala kasi kaming kasama eh., 
para masaya tayong apat!" 


Masaya tayong apat?? HindeM Quality time namin to ni Tofer! NO! 
TOFFER SAY NO! 


"Sige, ok lang! tara, anong movie ba gusto niyo?" 


Yun! 


TEKA. WHAT DID HE SAY?! Sige?! Omg. At ang galing. Sila pa 
pinapili ng movie na papanoorin! How come they get to pick the 
movie?? Pano naman ako??? Omg. Nakasmile na nga lang ako eh, 
kahit ang fake na. sobrang fake. Hindi pa ba napapansin to ni 
Tofer? Ibang klase talaga siya. Ever. 



Buti na lang pinili nila yung movie na gusto ko. Kung hindi, siguro 
nagalit na ko! Grrr. 


Okay, medyo hindi kami humiwalay ni Tofer sa kanilang dalawa. So 
ang position naming AKO, TOFER, STEFFI, KRING. 


Hindi ako nagenjoy sa movie. Ewan ko ba. Dapat kasi time naming 
tong dalawa eh. Sabi niya gusto niya kong masolo! Pero bakit 
ganun? Iba yung ihip ng hangin. Nakakaasar talaga siya. Im soooo 
pissed off. He's irritating. Grr. 


Natapos na yung movie, si Steffi naka hook yung arm niya sa arm ni 
Tofer papalabas ng movie house, medyo hindi na talaga ako 
natutuwa. Wala naman akong magagawa eh. Ang alam nila mag 
pinsan kami. Ano nga naman bang magagawa ko, eh hindi niya 
laam na ASAWA niya ko, asawa! 


"Dylan CR lang ako." Tumingin siya sakin pero bigla na lang akong 
nag lakad. 



Hindi naman talaga ako nac-cr eh. Gusto ko lang huminga ng 
malalim. 10:00 pm na , tinagalan ko talaga yung pag cr ko. lumabas 
na ko sac r, pag tingin ko wala na sila. 


From: My TwstdSunshine 


Beb, Starbucks.u 


Aba! Hindi ako inintay at dumeretso ng Starbucks! Hindi na lang ako 
nagreply. Naglakad ako papalabas ng cinemas para sumunod sa 
kanila sa Starbucks. 


"Pssssssst!" 


May sumusutsot. Hindi ako lumingon baka kasi hindi ako yung 
sinusutsutan. Nakakahiya naman kung lilingon ako. 


"Pssst!!!" 


Ayan na naman! Ano ba sila! Magsabi kasi sila ng pangalan! 



"Bianca!! Napaka snob mo!" 


Lumingon na ko this time, narinig ko na kasi ung pangalan ko eh 
haha! 


"Nathan!!! Ikaw pala! Leche ka! Psst ka ng Psst! Malay ko bang ako 
pala sinusutsutan mo! 0 nga pala, bakit andito ka?" 


"Ah., wala lang.. hehe! San ka? Hatid na kita! Tara!" 


"Sa Starbucks., tara! Malungkot maglakad mag-isa eh." 


Naglakad kami ni Nathan papunta ng starbuck, at least may kasama 
na ko papunta dun, habang nag lalakad kami, nagtitinginan yung 
mga babae kay Nathan. Si Nathan nilagay yung kamay niya sa 
balikat ko, ako naman sumandal sa may balikat niya. 


"Oh diba, tsktsk. Mamatay sila sa inggit. Siguro iniisip nila na 
girlfriend mo ko! hahaha! Nako naman kasi Nathan ang benta 
benta mo dito sa pilipinas!" 



"Oo nga eh, hayaan mo sila, kesa naman lalapit sila sakin para 
kunin number ko. hahaha! Mas ok na tong ganito. Eh ewan ko nga 
rin ba! Nakakatuwa na nakakaasar na minsan. Hehe" 


Naka aakbay lang siya sakin hanggang makarating kami sa 
Starbucks. Napabitaw si Nathan sa pag akbay niya sakin. Si Tofer 
nakatingin lang samin. Yung Kring naman naka smile kay Nathan, 
nag papacute siya. Duh. 


"Oh, Sino siya Bianca?" 


"Boyfriend mo?" Tanong ni Kring. 


Nagsmile ako sa kanya. 


"Ah, Oo nga pala, si Nathan." Napatingin lang sakin si Nathan. 


"Nathan, si Tofer oh. Friends niya, si Steffi at Kring." 



"Uy pare. Long time no see." 


"Yeah. Sure. You wanna join us?" cold na pagkasabi ni Tofer. 
98 

"KRING!" 


"Oo. Kring, Ring pareho lang yun." 


"Ikaw talaga, wag ka na magalit ok? Tara watch na lang tayo ng 
movie, para magbago mood mo." Nagsmile lang siya sakin. Eto 
talagang asawa ko! Napakamoody! Kaya nakakatuwa siya eh, para 
siyang bata haay. 


Naglakad kami papuntang cinemas, habang nag lalakad kami inabot 
sakin ni Bianca yung cellphone ko. Sakto nakasalubong namin sila 
Steffi. 


"Dylan!! Kanina ka pa naming hinihintay ni Kring!! Buti na lang 


dumating ka!" 



"Nag dinner din kasi kami ni Bianca eh, ay oo nga pala, Steffi, Kring, 
meet Bianca. Bianca, si Steffi at Kring." 


"Hi.." 


"Uy.." humarap sakin si Steffi. "Dylan, pwede ba kaming makijoin ni 
Kring, nood tayo movie!! Wala kasi kaming kasama eh., para 
masaya tayong apat!" 


"Sige, ok lang! tara, anong movie ba gusto niyo?" 


Namili sila ng movie na papanoorin. Si Bianca tahimik lang. pero 
naka smile parin. 


Fast forward 


Bianca's POV 


Nakasalubong naming sila Steffi, siya pala yun.pinakilala niya ko 
sakanila, as BIANCA. Wala manlang asawa, girlfriend o kaya fiancee. 
Boo! Napaka ewan! Argh. 



"Hi.." sabi ko. 


"Uy.." humarap si Steffi kay Dylan. "Dylan, pwede ba kaming 
makijoin ni Kring, nood tayo movie!! Wala kasi kaming kasama eh., 
para masaya tayong apat!" 


Masaya tayong apat?? Hinde!! Quality time namin to ni Tofer! NO! 
TOFFER SAY NO! 


"Sige, ok lang! tara, anong movie ba gusto niyo?" 


Yun! 


TEKA. WHAT DID HE SAY?! Sige?! Omg. At ang galing. Sila pa 
pinapili ng movie na papanoorin! How come they get to pick the 
movie?? Pano naman ako??? Omg. Nakasmile na nga lang ako eh, 
kahit ang fake na. sobrang fake. Hindi pa ba napapansin to ni 
Tofer? Ibang klase talaga siya. Ever. 



Buti na lang pinili nila yung movie na gusto ko. Kung hindi, siguro 
nagalit na ko! Grrr. 


Okay, medyo hindi kami humiwalay ni Tofer sa kanilang dalawa. So 
ang position naming AKO, TOFER, STEFFI, KRING. 


Hindi ako nagenjoy sa movie. Ewan ko ba. Dapat kasi time naming 
tong dalawa eh. Sabi niya gusto niya kong masolo! Pero bakit 
ganun? Iba yung ihip ng hangin. Nakakaasar talaga siya. Im soooo 
pissed off. He's irritating. Grr. 


Natapos na yung movie, si Steffi naka hook yung arm niya sa arm ni 
Tofer papalabas ng movie house, medyo hindi na talaga ako 
natutuwa. Wala naman akong magagawa eh. Ang alam nila mag 
pinsan kami. Ano nga naman bang magagawa ko, eh hindi niya 
laam na ASAWA niya ko, asawa! 


"Dylan CR lang ako." Tumingin siya sakin pero bigla na lang akong 
nag lakad. 


Hindi naman talaga ako nac-cr eh. Gusto ko lang huminga ng 
malalim. 10:00 pm na , tinagalan ko talaga yung pag cr ko. lumabas 
na ko sac r, pag tingin ko wala na sila. 



From: My TwstdSunshine 


Beb, Starbucks.u 


Aba! Hindi ako inintay at dumeretso ng Starbucks! Hindi na lang ako 
nagreply. Naglakad ako papalabas ng cinemas para sumunod sa 
kanila sa Starbucks. 


"Pssssssst!" 


May sumusutsot. Hindi ako lumingon baka kasi hindi ako yung 
sinusutsutan. Nakakahiya naman kung lilingon ako. 


"Pssst!!!" 


Ayan na naman! Ano ba sila! Magsabi kasi sila ng pangalan! 


"Bianca!! Napaka snob mo!" 



Lumingon na ko this time, narinig ko na kasi ung pangalan ko eh 
haha! 


"Nathan!!! Ikaw pala! Leche ka! Psst ka ng Psst! Malay ko bang ako 
pala sinusutsutan mo! 0 nga pala, bakit andito ka?" 


"Ah., wala lang.. hehe! San ka? Hatid na kita! Tara!" 


"Sa Starbucks., tara! Malungkot maglakad mag-isa eh." 


Naglakad kami ni Nathan papunta ng starbuck, at least may kasama 
na ko papunta dun, habang nag lalakad kami, nagtitinginan yung 
mga babae kay Nathan. Si Nathan nilagay yung kamay niya sa 
balikat ko, ako naman sumandal sa may balikat niya. 


"Oh diba, tsktsk. Mamatay sila sa inggit. Siguro iniisip nila na 
girlfriend mo ko! hahaha! Nako naman kasi Nathan ang benta 
benta mo dito sa pilipinas!" 


"Oo nga eh, hayaan mo sila, kesa naman lalapit sila sakin para 
kunin number ko. hahaha! Mas ok na tong ganito. Eh ewan ko nga 
rin ba! Nakakatuwa na nakakaasar na minsan. Hehe" 



Naka aakbay lang siya sakin hanggang makarating kami sa 
Starbucks. Napabitaw si Nathan sa pag akbay niya sakin. Si Tofer 
nakatingin lang samin. Yung Kring naman naka smile kay Nathan, 
nag papacute siya. Duh. 


"Oh, Sino siya Bianca?" 


"Boyfriend mo?" Tanong ni Kring. 


Nagsmile ako sa kanya. 


"Ah, Oo nga pala, si Nathan." Napatingin lang sakin si Nathan. 


"Nathan, si Tofer oh. Friends niya, si Steffi at Kring." 


"Uy pare. Long time no see." 


"Yeah. Sure. You wanna join us?" cold na pagkasabi ni Tofer. 


98 



"No thanks, I have to go na rin. Have to pick someone pa. sige, 
thanks anyway." Tumingin sakin si Nathan "Bianx, I'll see you na 
lang in school, bye." tapos hinug ako ni Nathan. 


"Sige girls, I'm going na. nice meeting you. Dylan, sige ingat kayo sa 
pag uwi."Nag nod lang si Tofer. 


Nag kwentuhan silang tatlo, ako wala. Nakaupo lang. umiinom ng 
Mocha Frap. Hassle, para akong statwa sa kalagayan ko ngayon. 
Parang alien ako sa kanilang tatlo. Nagpipicture pa sila gamit yung 
digicam ni Steffi. 


After 15 mins. 


"Dylan, uwi na kami, gusto pa sana naming mag stay pero andyan 
na ung driver eh., sorry." YUN! Nakaramdam ka rin! Badtrip. Wag 
ka na mag dalawang isip pang mag stay. 


Tumayo kaming apat. Ang weird nga eh. Nasa gitna nila si Tofer, 
ibigsabihin hindi ko siya katabi, katapat ko lang siya. Ang buong 



stay sa Starbucks hindi kami nag uusap. Finally, masosolo ko na 
siya. 


Paalis na sila Steffi at Kring, pero bago sila umalis, kumiss pa si 
Steffi sa cheek ni Tofer. Nagulat ako pati si Tofer sa ginawa niya. 
Nag smile na lang ako sa kanya. Ano pa ba magagawa ko? diba? 
Wala na eh. Nakiss na niya si Tof. 


Naglakad kami ni Tofer papunta sa parking. Tahimik kami. Wala pa 
rin umiimik. 


Nakasakay na kami sa kotse wala pa rin. Nakaabot na kami sa 
bahay nakapag palit ng damit. Wala pa rin kahit isang salita sa 
kanya. Hindi na lang rin ako nag salita. Maliit na bagay lang naman 
yun diba? Ata.. pero masakit sakin un kahit papaano. Pero ok lang. 
wala na lang yun. Hindi ko na ihihirit un. Ang masakit lang sa loob 
ko ngayon ay yung sinabi niyang pinsan niya ko. bakit naman 
pinsan? Ano ba talaga kami? Totoo ba talaga siya sakin??? 


Gusto kong maiyak. Cousin., ano ba talaga tingin niya sakin? Hindi 
ko maexplain kung totoo pa ba tong nararamdaman ko sa kanya.. 
kung seryoso kami sa isa't isa.. kung seryoso siya sakin.. kung mahal 
niya talaga ako.. cousin., yun lang naiisip ko.. 



NOTE: Alam talaga ni Steffi na girlfriend ni Dylan si Bianca, and 
alam rin niya na ikakasal silang dalawa. Hindi alam ni Tofer na 
sinabi yun ni Steffi, and hindi alam ni Bianca na niloko lang siya ni 
Steffi. 


Chapter 45 


Bianca's POV 


1:37 am na, hindi ako makatulog. Kanina pa ko nakahiga, 
sinusubukang makatulog pero wala parin. Gusto ko kausapin si 
Tofer, pero anong sasabihin ko? itatanong ko yung sa kanila ni 
Steffi? Kung anong namamagitan sa kanila? Lalabas na wala akong 
tiwala sa kanya, may tiwala ako sa kanya, pero dun sa Steffi wala. 
Hello! Halikan daw ba siya sa tapat ko! pero hindi ko naman siya 
masisise eh, kasi ang kwento nga naman nitong magaling kong 
asawa.. pinsan niya ko.. 



Bumangon ako at lumabas ng kwarto, bumaba ako para uminom ng 
gatas, pero sa pag baba ko, narinig ko yung tv, may tao pa pala sa 
baba. Sumilip ako para Makita ko kung sino ung nanonood, si Tofer. 
Hindi rin siya makatulog kagaya ko? bakit, ano iniisip niya? Nag 
dahan dahan ako sa pag lalakad para hindi niya ko mapansin, 
nakaabot ak osa may kusino, kumuha na ko ng baso at ng gatas. 
Umupo ako dun. 


Maya maya, narinig ko na We Belong, siguo myx pinapanood nun. 


"I've tried to tell you., so many times, these feelings of mine., but 
it's not that easy lettin you know how i love you so.." hindi ko na 
napigilang lumuha. 


Ang t*nga niya.. ang t*nga t*nga niya.. bakit ba hindi niya 
napapansin na nasasaktan ako? Ganito ba talaga dapat ang 
mangyari samin? Akala ko ok na eh, wala na nga si Nina., may Steffi 
naman. Ano ba talaga? Telenovela ba to? Kelangan lagi ako 
masasaktan kung kelan ok na yung lahat? Kung kelan masaya na 
kami.. 


"Nina! Ang tagal mo naman tumawag, kanina pa ko nag iinatay 
eh.." 



Nina? Naguusap pa sila nun? Ibig sabihin.. patago pa silang 
naguusap? Pag nakatalikod ako nagkikita sila.. nag uusap.. 


"Dito ko sa alabang ngayon eh, sorry hindi kita napuntahan kanina 
sa room mo, nagmamadali kasi ako eh, sinundo ko si Bianx sa 
school niya. Ok ka lang ba? Gusto mo magkita tayo ngayon?" 


Wow. Ang galling talaga ng asawa ko. hindi ko alam kung ano dapat 
kong sabihin sa kanya. Una pinsan niya ko, pangalawa nakikipag 
kita pa siya kay Nina. Ano ba pinapalabas niya? Na kaya niya kong 
ganun ganunin na lang? ha? Totoo.. pero sobra na to eh, parang 
Simula pa lang nung storya namin ako na kawawa.. ako na laging 
naiiwan. Kelangan kumilos na ko, kelangan magpakatatag ako. 


Tumayo ako, dala dala ko yung baso, dumaan ako sa may sala kung 
nasasaan si Tofer, nakita niya ko. 


ii 


Bianca..." 


Huminto ako at lumingon lako sa kanya. Tapos tumalikod ulit ako at 
nagsimulang mag lakad 



/ 98 


"Teka, tawagan ulit kita ok? Maguusap lang kami ni Bianca." 


Narinig ko yung mga yapak ng paa niya.. papalapit siya sakin.. 


Hinawakan niya ko sa mag siko, kaya napahinto ako sa paglalakad 


"Pwede ba tayong magusap?" 


Naglakad ako papunta sa may sofa para maupo, ganun din siya. 


"Tungkol san ba? Alam mo, kung tungkol yan dun sa Steffi, wala 
akong paki. Ok lang sakin yun. Kung tungkol naman kay Nina, wala 
rin akong pakialam. Kung gusto mo mamili ka na lang sa kanilang 
dalawa." Huminto ako saglit. 


"Alam mo, kung gusto mo pa nga wag na nating ituloy yung kasal." 



Hindi ko sinasadyang masabi ung last sentence., pero lumabas siya 
sa bibig ko. yung reaction ni Tofer hindi ko maipinta, para bang 
nagulat siya sa mga sinabi ko. may halong pain at galit yung nakikita 
ko.. bakit ba? Totoo naman diba.. mali ba ko? 


"SINABI KO BANG MAY GUSTO AKO SA KAN I LA?! ?! ANO 
BANGPROBLEMA MO?! HA?? YUNG PAGSASAMA NIYO BA NI 
NATHAN PINAPAKIALAMAN KO?! SABIHIN MO NGA! IKAW?! 
MERON BA KONG DAPAT MALAMAN?! HA??" tahimik lang ako.. 
galit siya.. galit na galit.. hindi ako makapag salita.. "ANO GUSTO 
MO NA BA SI NATHAN? ANO?! MAG SALITA KAN WAG MO KONG 
PAGMUKAING T*NGA!" 


Alam kong hinihintay niya yung sagot ko, pero wala siyang 
nakuhang sagot galling sakin.. umakyat na siya sa kwarto niya. 
Samantalang ako, naiwang nakaupo.. nagiisip.. 


Gusto ko nga ba si Nathan? Meron nga ba siyang dapat malaman? 
Siya pinili ko diba? Sa kanya ko masaya.. at dapat alam niya yun. 
Pero sa tuwing kasama ko si Nathan, parang nakakalimutan ko si 
Tofer.. parang masaya ko kahit kaming dalawa lang ni Nathan.. 


After 2 months 



Two months na kaming hindi ok ni Tofer, kakausapin niya lang ako 
pag nasa harap kami nila mommy. Pangiti ngiti siya kunwari. Nag 
tetext rin siya sakin minsan, kinakamusta niya ko.. pero parang iba 
na talaga kami. Di na kami kautlad ng dati na sweet pa, na nag 
lalala after ng text, kahit na hindi niya alam ibig sabihin ng lalala.. 
pero ngayon, isang tanong isang sagot. 


Dumating pa yung time na hindi talaga siya nag paramdam sakin, 
pero tinext ko siya, at ngayong araw na to yung time na yun.. 


"Bianx, ano wala pa rin? 2 months na kayong hindi ok? Pano yun? 
Anong ginagawa niyo sa bahay? Wala? As in NADA?!" 


"2 months na nga.. ewan ko ba.. ako ata may kasalanan eh. Ako nga 
ata siguro.. hindi ko kasi sinagot yung tanong niya eh.." 


Nakatingin lang sakin si Nathan, parang naguluhan siya. Wala 
naman kasi akong nakukwento eh, ang nasabi ko lang hindi kami 
ok, binilang na niya yung after kong ikwento, 2months na nga.. 


"Ano ba tinanong niya sayo..?" 



"Kung meron daw ba siyang dapat malaman.. kung gusto daw ba 
kita.." nasabi ko yun ng wala sa sarili, dapat naman ata niya 
malaman eh., kasi involve siya.. 


Hinawakan lang ni Nathan yung kamay ko, sumandal ako sa balikat 
niya. 


Yung mga katanungan ni Tofer na hindi ko nasagot, at hindi ko 
masagot.. 


Dylan's POV 


Iniwan na namin si Bianca, gusto na kasi pumunta nila Steffi sa 
Starbucks, tinext ko na lang siya na nandun naminsiya iintayin sa 
may Starbucks. Mga ilang minutes nakarating na rin siya. Malayo pa 
lang kitang kita ko na, si Nathan yung nakaabay sa kanya. Mukha 
silang mag boyfriend., masaya.. bagay na bagaysila, kung itatapat 
mo ko kay Nathan, ang laki ng lamang niya. 



"Kilala mo ba yung guy na kasama ni Bianca? Mukhang masaya sila 
ah., at bagay pa. pinag titingin sila ng mga tao oh.." sabi ni Steffi. 
Totoo.. pinag titinginan nga sila ng mga tao. Kahit kami napatingin 
eh. 


"Pero infairness, gwapo yung guy ha. I bet may thing sila. Pero hind 
ko siya sinisiraan ha, yung lang tingin ko." 


May thing sila? Pero, ako pinili niya diba..? ang hirap naman kasi 
eh, kung iisipin mo, nasa Katipunan school ko, at siya nsa P'que.. 
ayoko, ayoko na isip. 


Papalapit na sila, tinanggal ni Nathan yung kamay niya sa balikat ni 
Bianca. 


"Oh, Sino siya Bianca?" sabi ni Steffi. 


"Boyfriend mo?" Tanong ni Kring. 


Nagsmile lang si Bianca.. 



"Ah, Oo nga pala, si Nathan." Tumingin siya kay Nathan, 


"Nathan, si Tofer oh. Friends niya, si Steffi at Kring." 


"Uy pare. Long time no see." Pare? Sure. Whatever man. 


"Yeah. Sure. You wanna join us?" wag na. saying gabi. 5 is not a 
company. 


"No thanks, I have to go na rin. Have to pick someone pa. sige, 
thanks anyway." Tumingin si Nathan kay Bianca "Bianx, I'll see you 
na lang in school, bye." tapos nag hug sila. Sure. Hug na naman. 


"Sige girls, I'm going na. nice meeting you. Dylan, sige ingat kayo sa 
pag uwi." 

/ 

98 


Tumungo na lang ako sa kanya. 



Kami na lang apat na titira, nag kwentuhan kami, si si Bianx 
everyonce in a while chinecheck ko, mukhang bored na siya. 
Halatang naiirita na siya kasi hindi naman siya nag sasalita. Simula 
nung umalis si Nathan tahimik lang siya. 


After 15 mins. 


"Dylan, uwi na kami, gusto pa sana naming mag stay pero andyan 
na ung driver eh., sorry." Sabi ni steffi. 


Tumayo na kaming apat, si Kring medyo lumayo na si Steffi naman 
lumapit sakin, at bigla akong hinalikan sa pisngi. Nagulat ako. Alam 
niya naman na kasama namin si Bianca pero bakit niya ginawa yun. 
Nakita ko itsura ni Bianx, nag smile lang siya kay Steffi tapos 
tumingin na sa gilid. Nag fade din yung smile niya. 


Papunta sa parking lot, way pauwi, pag dating ng bahay walang 
usap usap. Tahimik kami pareho. Gusto ko siyang kausapin, pero 
naglalaro sa isipan ko ung sinabi ni Steffi. Na baka may thing nga si 
Bianca at Nathan. 


Si Nina nag text sakin, tatawag daw siya nga mga 12:30 am. Eto 
talagang si Nina, ang kulit pa rin. Sa school nag kikita kami, minsan 



mag papakwento siya tungkol samin ni Bianca, kung anon a ba raw 
yung latest., kung nasabi ko na raw ban a mahal ko siya, kung may 
nangyari na daw ba samin! Bad!! Sabi niya nga siya na lang daw 
mag sasabi kay Bianca, para maniwala sa kanya. Haha! Ang kulit 
tlaga nun. Ngayon tatawag daw siya, siguro may problema kay 
Jason! 


Panalo diba? Silang dalawa rin nagkatuluyan. Ang kulit nga ng 
mundong iniikutan naming eh, si Ryan ar Mae na, si Carla at Vander 
naman, si Vander kaibigan ni Ryan na taga BF, si Nina at Jason 
naman.. kunektado talaga kami, ibang klase. Maliit nga talaga ang 
mundo. 


Back to the story, inabangan ko yung tawag ni Nina nasa may 
leaving room ako, nanonood ng Myx, biglang pinalabas ung MV ni 
Toni Gonzaga, yung We Belong.. 


Naalala ko nung kasama ko pa si Bianca sa QC, nung nag away 
kami.. pinatugtog yan eh. Eto na naman ako. Siya na naman naiisip 
ko. 


1:00 am na, ng tumawag si Nina, 



"Nina! Ang tagal mo naman tumawag, kanina pa ko nag iinatay 
eh.." 


"Sorry, si Jason kasi eh, napakaseloso! Nakakainis! Nagaway pa 
kami bago tmawag sayo! Pinagseselosan ba naman ung kaklase 
naming sa isang subject, he's sooooooo irritating! Anyway, nasan 
ka? Hindi mo ko kinuwentuhan eh! Ano na bagong balita??" eto 
talaga, ang laki ng pinag bago niya Simula nung naging sila ni Jason, 
hindi na siya ung pasosyal na Nina. Ano ba yan, fishing masyado ng 
balita eh! Halata naming kakatapos lang niyang umiyak. 


"Dito ko sa alabang ngayon eh, sorry hindi kita napuntahan kanina 
sa room mo, nagmamadali kasi ako eh, sinundo ko si Bianx sa 
school niya. Ok ka lang ba? Gusto mo magkita tayo ngayon?" 


"Hindi na loko! Ok lang naman ako eh., kayo? Ok lang ba kayo? 
Kwentuhan mo naman ako!!! Bilis!" 


"Ha., eh.." 


Biglang nakita ko si Bianca, dumaan may dalang baso ng gatas. 



"Bianca..." sabi ko 


Lumingon lang siya tapos nag patuloy ulit sa pag lalakad 


"Teka, tawagan ulit kita ok? Maguusap lang kami ni Bianca." 


"Osige" binaba ko na kagad yung phone. 


Nag lakad ako papalapit kay Bianca at hinawakan ko ung siko niya. 


"Pwede ba tayong magusap?" tumalikod siya at nag lakad papunta 
sa may sofa para maupo. Ganun din ang ginawa ko. 


"Tungkol san ba? Alam mo, kung tungkol yan dun sa Steffi, wala 
akong paki. Ok lang sakin yun. Kung tungkol naman kay Nina, wala 
rin akong pakialam. Kung gusto mo mamili ka na lang sa kanilang 
dalawa." 


Steffi? Nina? Pano napasok yung dalawang yun, kung ang dapat 
naming pag usapan ay si Nathan? Ano problema sa kanilang 
dalawa?? May tinatago ba siya?! 



"Alam mo, kung gusto mo pa nga wag na nating ituloy yung kasal." 


Wag ituloy?! Ano to?? Lokohan?! Tama bang ihirit yun? Seryoso ba 
siya?? 


"SINABI KO BANG MAY GUSTO AKO SA KAN I LA?! ?! ANO 
BANGPROBLEMA MO?! HA?? YUNG PAGSASAMA NIYO BA Nl 
NATHAN PINAPAKIALAMAN KO?! SABIHIN MO NGA! IKAW?! 
MERON BA KONG DAPAT MALAMAN?! HA??" natahimik lang siya, 
hindi siya nag sasalita halos umiiwas siya ng tingin sakin. "ANO 
GUSTO MO NA BA SI NATHAN? ANO?! MAG SALITA KA!! WAG MO 
KONG PAGMUKAING T*NGA!" 


Inintay kong sagutin niya yung mga tanong ko, iniintay kong 
sabihing 'wala akong gusto kay Nathan, wala kang dapat ikatakot 
ikaw ang mahal ko' pero wala, I guess nag expect ako ng sobra 
sobra. Sa galit ko iniwan ko siya dun. Umakyat na ko sa kwarto ko. 


I can't believe na hindi siya sumagot.. parang panaginip lang yung 
lahat.. parang nakakawalang gana tuloy mag mahal ngtaong hindi 
ka na siguradong mahal ka rin. Alam niyo yun? Yung feeling na 
kayo, pero wala. The magic's gone. 



98 


2 months, hindi ko pa rin siya kinakausap. Sa two months nay un 
sagot niya lang iniintay ko. yung sagot na ako yung pinili niya at 
hindi si Nathan, na ako yung last guy na mamahalin niya, na wala 
siyang gusto kay Nathan kahit 1% man lang, na wala akong dapat 
ikaw selos kasi magpapakasal na kami.. 


Minsan na lang rin ako umuwi sa alabang dahil ayoko mapansin nila 
Mommy na nag kakagulo kaming dalawa, na we're not okay, we're 
not doing well. 


Kung alam niyo lang kung gano ko siya namimiss.. kung alam niyo 
lang. 


Ngayong araw na to, hindi ko na siya kinontak. Kasi, nakikita ko 
naman siyang masaya eh.. 


Ayan oh, nakahawak si Nathan sa kamay ni Bianx at si Bianx naman 
naka sandal sa balikat niya.. 


Alam ko na nga ata yung mga sagot sa katanungan ko.. 



Chapter 46 


Seeing Bianx happy with Nathan makes my heart break., wait let 
me rephrase it, seeing Bianx hapy with other guys makes my heart 
break. I hate this feeling., she seems happy everytime she's with 
Nathan., and whenever she's with me., lagi siyang nababadtrip.. I 
don't know her anymore.. 


*Flashback* 


"SINABI KO BANG MAY GUSTO AKO SA KAN I LA?! ?! ANO 
BANGPROBLEMA MO?! HA?? YUNG PAGSASAMA NIYO BA Nl 
NATHAN PINAPAKIALAMAN KO?! SABIHIN MO NGA! IKAW?! 
MERON BA KONG DAPAT MALAMAN?! HA??" 


natahimik lang siya, hindi siya nag sasalita halos umiiwas siya ng 
tingin sakin. 



"ANO GUSTO MO NA BA SI NATHAN? ANO?! MAG SALITA KAN 
WAG MO KONG PAGMUKAING TANGA!" 


*end of flash back* 


Sigh. Hindi ko pa rin makalimutan yun. Nasigawan ko siya, nagalit 
ako. Pano ba naman, gusto niyang i-cancel yung kasal! Wala naman 
akong gusto dun sa dalawa eh, si Nina friend ko lang! si Steffi, wala 
lang un. Ano ba pinoproblema niya sa dalawa? Hindi ko magets 
yung point niya eh. 


Nagseselos ba siya? Napagusapan naming dati na ang sabi niya 
hindi naman siya selosa, at ganun din ako.. pero yun nga lang nag 
bago ako, siguro kasi gwapo yung Nathan nay un. Pero siya wala 
siyang dapat ikaselos kay Steffi at Nina! Siya ang MAHAL ko. SIYA 
ang PINILI ko. hindi pa ba sapat yun? 


Tinawagan ko si Bianca sa cellphone niya, 


"Hello..?" 


ii 


ii 



"Tofer.." 


"Masaya ka ba ngayon?" 


tinanong ko kung masaya siya ngayon.. at kasama niya si Nathan at 
hindi ako.. 


"Huh?" 


Tumingin si Bianca sa may labas at nakita niya ako. 


"Oo.. masaya ako.." 


"Ah., sige.. mauna na ko, mukhang busy ka eh., bye.." binaba ko 
yung phone at pinaandar na yung sasakyan. Hindi ko na siya 
tiningnan pa. 


Bianca's POV 



Nagring ang cellphone ko, winiwish ko na sana SIYA na yung 
tumawag. 


Pag tingin ko sa screen, siya nga. Sinagot ko na kaagad. 


"Hello..?" 


"Tofer.." 

"Masaya ka ba ngayon?" 

Huh? Masaya ako ngayon? Bakit? 

"Huh?" 

Tumingin ako sa may labas at nakita ko si Tofer sa loob ng 
sasakyan, nakatingin sakin. Medyo naka smile. Medyo lang. 



"Oo.. masaya ako.." masaya ako kasi nakita ko na ulit siya.. masaya 
ako kasi siya sumundo sakin.. masaya ako dahil makakausap ko na 
siya ng matino. 


"Ah., sige.. mauna na ko, mukhang busy ka eh., bye.." binaba niya 
kagad yung phone bago pa ko makapag salita, at pinaandar yung 
sasakyan. 


May mali ba akong nasabi? Hindi ko siya magets. I don't know him 
anymore.. 


Ilang araw na ang nakalipas, mag bibirthday na naman ako.ilang 
oras na lang at birthday ko na. Hindi ata naalala ni Tofer na 
birthday ko na.. bakit ba kelangan kami humantong sa ganito? 2 
hors na lang.. birthday ko na.. Tofer.. asan ka na ba.. 


Calling.. 
Ryan Lee 


"Hello Ry.." 



"ADVANCE HAPPY BIRTHDAY!!!!!" 


"Thanks.." 


"Teka, may baliw na kakausap sayo! " 


"Sampalin kita dyan Ryan Lee eh!! Sinong baliw ha?!?!" narinig ko si 
Mae sa background. Ayos ha! 


"SUCHERYAM! OMG ALIS TAYOM! TARA WE'LL FETCH YOU NOW! 
OK?? SI Carla kasama si Vander, nasa Temple na sila! Tara na!!" 


"0 sige! Para naman maaliw ako kahit papaano! Haha! Alam niyo 
naman, si Tofer, LQ!" 


"Hanggang ngayon?!" si Ryan, grabe naka speaker pa talaga dapat. 
haha 


"Oo eh, ewan ko ba dun.." 




"Basta! Alis na langtayo! Game na ha!! 5 mins!" 


Binaba na ni Mae ung phone. 5 mins?! Ang bilis naman nun!!! Kahit 
kelan ata siya umalis. 


Yun na nga, yung 5 mins nia sinabi ni Mae totoo, pano ba naman 
nasa ATC lang sila ni Ryan. Busina ng busina. Nag madali tuloy ako 
ng di oras. 


Andito na kami sa isang bar sa Makati. Ang saya. Ako lang ang 
walang partner. Pero ok naman, masaya kasi madaming tao, 
maganda sounds and nagkakalasingan na kami. 


Noone's POV 


Maya maya may guy na lumapit kay Bianca. Medyo lasing na siya 
kaya hindi niya marecognize yung guy na lumapit sa kanya. 


"Bianca??? Is that you??" 



"Huh? Errrr...do... i. know you?" 


"Si JP ako, remember??" 


"Huh.. Jp? Uuhhh... I feel so dizzy. Jp? How..how come you know 
me?" 


"We were schoolmates way back in gradeschool, are you ok?" 


"JP!! Long time no see pare! Aba!! Ano ka ba taken na yan si 
Bianca!!" 


"HINDE AKO TAKEN! IM SINGLE AND AVAILABLE!" 


"Gagy ka Bianca, si Dylan narinig ka ata!" 


"Jp?? I REMEMBER YOU!! GRADESCHOOL!!! OHHHM Ang gwapo mo 
na!!! join us!!" 



Hindi narinig ni Bianca yung sinabi ni Mae. Patuloy parin sya sa 
pakikipag usap kay Jp. 


"Oklang ba?" 


Tumungo lang sila Mae at Ryan. Nakakahiya nman kasi kung hindi 
sila papayag. 


"Yeah!! OF COURSE!" 


Nakakarami na ng inom si Bianca, si Dylan nasa kabilang table 
kasama Ateneo friends niya. 


Hindi maiwasan ni Dylan na hindi tumingin sa table nila Bianca, 
pero kalmado pa naman siya. 


"Dylan, ok ka lang ba?" 


"Yea, tara inom lang." 



"Don't mind her, look hindi ka nga niya pinapansin eh. Ano ka ba! 


Tara cheers!" 


Nagsmile lang si Dylan kay Steffi. 


After ilang minutes naging mas wild na si Bianca, tumayo na siya at 
hinila si Jp sa may dance floor. Nung umpisa matino tino pa ung pag 
sasayaw nila, hanggang sa nagiging dirtydance na. si Dylan parang 
wala na lang sa kanya. Nasa mukha niyang nagseselos siya, pero sa 
narinig niya sa mga sinabi ni Bianca na she's single and available 
akala niya wala na sila. 


Maya maya, si Jp nagulat na lang ng bigla siyang i-kiss ni Bianca, 
(kiss., you know wht I mean..) Jp then kissed her back. Lahat ng tao 
nag form ng circle tapos sila ung nasa gitna. Si Dylan hindi na 
maipinta yung itsura. 


"Maybe if my heart stops beating., it won't hurt this much.." 


Chapter 47 



Noone's POV 


"Bianca tama na! ano ba! Ryan, Mae i-uwi niyo na siya, susunduin 
pa kasi namin ni Vander sister niya eh." 


Hinila na ni Carla si Bianca sa labas ng bar, si Jp kumaway na lang 
kay Ryan. Si Tofer andun pa rin, dirediretso na kung uminom. 


"Bianx? Tara uwi na tayo.." 


"Tofer.. gusto ko makita si Tofer.. Tofer.. nasan ka Tofer.." 


Lumuluha na si Bianca, nakaupo lang silang tatlo sa may labas nung 
bar, pinapatahan na ni Mae at Ryan si Bianca pero tuloy tuloy pa rin 
siya sa pag iyak. 


Meanwhile, sa loob ng bar si Tofer lasing na, kung ano anon a rin 
pinag sasabi. 


"T*ngina ano ba problema mo Bianca!? Hindi pa ba ako sapat??" 



"Siguro hindi kana niya mahaL ganun naman talaga eh., 
dumadating sa point na matatapos na ang lahat. Andito naman ako 
eh., wag ka mag alala I'll take care of you.." 


Hinug ni Steffi si Tofer. Sa sobrang kalasingan ni Tofer hinug niya na 
lang rin si Steffi. Maya maya lumabas na rin sila ng bar. 


Nakita sila ni Mae na papalabas 


"Bianx ayan na si Tofer!" 


Tumayo si Bianca lumapit kela Tofer 


"Tofer!!" hinawakan niya yung left hand ni Tofer. 


"Anong kelangan mo?" sagot niya ng hindi nakatingin kay Bianca. 


"May sasabihin ako...." 



"Ano?! Bilisan mo, iniintay pa ko ng mga kaibigan ko." 


"I love you.. 


Hindi lang pinansin ni Tofer si Bianca. Hinila niya ung kamay niya sa 
pagkahawak ni Bianca at nag lakad papalayo. Si Steffi naman 
napangiti sa ginawa ni Tofer. 


Si Bianca., naiwang nakatayo dun. Nakayuko. Gulat. 


"Hindi pa ko tapos sa sasabihin ko.. I love you., and I'm not giving 
you up.." 


Nilapitan na lang siya ni Mae at hinug. 


Dylan's POV 


Sa sobrang hilo ko yung friend ko na yung nag drive ng kotse. Si 
Steffi katabi ko. asan na nga ba si Bianca? 



* Flashback* 


"I love you.." 


OMFG! I love you? She screwed everything up! Can't believe na 
magagawa niya yun. At kay Jp pa! 


*end of flashback* 


Hinatid na nila ako sa Bahay, si Bianca nasa may sala nakaupo, 
hinihintay niya yata ako. Mukhang sober na siya. Naaalala niya pa 
kaya yun? Kahit na. ako naaalala ko pa yung mga pinag gagawa 
niya. Masyado nang late para mag sorry. The damage has been 
done. 


"Tofer. San ka galing?" 


"Sa place kung san ka nanggaling." Hindi niya nga maalala. 


"Ah. Oo nga pala. Nakita mo ba? " 



"Ang alin? " 00 KITANG KITA K0! 


"Yung nangyari..kanina.." 


"AH. Oo." Tumalikod ako sa kanya 


"Tofer.. " lumapit siya sakin tapos hinug niya ako. PLEASE! 
WEAKNESS KO TO! 


"Alam mo naman na ikaw lang yung mahal ko diba? Ang wala ako 
sa sarili nun., hindi mo ko kinakausap.. 2 months tayong malabo.. 
alam mo bang birthday ko ngayon? Hm? Malamang hinde.. kasi 
hindi mo ko binati.. hindi mo ko naisip.." bumitaw siya sa hug niya.. 
birthday? Alam ko naman na birthday niya ngayon eh., kaya lang 
mainit pa kami masyado.. pero hindi ko sinasadya!! I swear! 

/ 

98 


"Sige.. ok lang.. quits na tayo.. nasaktan mo ko, nasaktan kita.. 
pwede mo na ulit akong hindi pansinin.. yun naman talaga piano 



mo diba.. sige.." umakyat na siya sa kwarto niya. Plano ko?! wala 
akong planong saktan siya! Ni hindi nga pumasok sa ipian ko yun 
eh.. 


Kinuha ko yung susi ng kwarto niya, kilala ko si Bianca, pag 
nagaaway kami nung nasa QC pa siya nag kakandado yan. Pag 
kinatok ko yan hindi niya bubuksan yung pintuan..mabuti ng 
sigurado para maayos na namin to.. 


Sinuksok ko yung susi at inunlock ko yung pinuan, si Bianca 
nakatayo nakatingin sa bingata naka cross ung arms umiiyak. 
Ganito kaya sila for two months? Nakatingin lang sa may bintana 
nag iisip.. umiiyak? Ibig sabihin apektado pa rin siya sa mga 
nangyayari.. 


"Bianx.. hindi ko naman nakalimutan na birthday mo ngayon eh sa 
totoo lang iniwasan lang talaga kita. Ayoko rin umabot tayo sa 
ganito.. sa point na mawawala na yung lahat.." 


"Wala na tayong dapat pang pagusapan. Lumabas ka na. 


naiintindihan ko kung bakit." 



"Hinde eh! Alarm mo bang sumasakit puso ko tuwing nakikita kong 
may niyayakap kang iba?! Alam mo bang unti unti mo kong 
pinapatay sa tuwing masaya ka sa mga lalaki mong kaibigan pero 
pagtayo na magkasama nawawala yung happiness mo!? Hindi mo 
ba naiintindihan na nasasaktan ako?? " 


Humarap lang sakin si Bianca habang umiiyak.. 


Bianca's POV 


Kinuwento sakin nila Mae yung nangyari sa loob ng bar, basta ako 
ang naaalala ko lang yung nag I love you ako sa kanya.. pero iniwan 
niya ko dun. Pag dating ko sa bahay inintay ko kagad si Tofer sa 
may sala.. 


"Tofer. San ka galing?" nag pretend na lang ako na walang alam 


"Sa place kung san ka nanggaling." 


"Ah. Oo nga pala. Nakita mo ba?" naaalala niya kaya yung nagawa 
ko? 



"Ang alin?" 


"Yung nangyari..kanina.." 


"AH. Oo." tapos tumalikod siya.. 


"Tofer.." lumapit ako at hinug siya.. 


"Alam mo naman na ikaw lang yung mahal ko diba? Ang wala ako 
sa sarili nun., hindi mo ko kinakausap.. 2 months tayong malabo.. 
alam mo bang birthday ko ngayon? Hm? Malamang hinde.. kasi 
hindi mo ko binati.. hindi mo ko naisip.." 


humarap siya sakin 


"Sige.. ok lang.. quits na tayo.. nasaktan mo ko, nasaktan kita.. 
pwede mo na ulit akong hindi pansinin.. yun naman talaga piano 
mo diba.. sige.." tumakbo na ko paakyat ng kwarto. Hindi ko na 
alam ang sasabihin ko sa kanya. 



Maya maya pumasok siya ng kwarto ko, may dalang susi. Smart *ss. 


"Bianx.. hindi ko naman nakalimutan na birthday mo ngayon eh sa 
totoo lang iniwasan lang talaga kita. Ayoko rin umabot tayo sa 
ganito.. sa point na mawawala na yung lahat.." 


"Wala na tayong dapat pang pagusapan. Lumabas ka na. 
naiintindihan ko kung bakit." 


"Hinde eh! Alam mo bang sumasakit puso ko tuwing nakikita kong 
may niyayakap kang iba?! Alam mo bang unti unti mo kong 
pinapatay sa tuwing masaya ka sa mga lalaki mong kaibigan pero 
pagtayo na magkasama nawawala yung happiness mo!? Hindi mo 
ba naiintindihan na nasasaktan ako??" 


Humarap ako sa kanya kahit na umiiyak ako, wala na akong paki. 


"So you mean, we are just fighting over a HUG? Kung gusto mo ng 
hug, bakit hindi mo sinabi!? Masyado bang mahirap ang sabihing 
'Bianx hug mo naman ako oh!'" 


"Syempre gusto ko kusa mo kong ihuhug." 



"WHY, DID YOU EVER HUG ME?! I JUST HUGGED YOU A WHILE 
AGO!" 


Ihuhug niya lang naman ako pag umiiyak na ko eh, pag kelangan ko 
ng comfort. Pero did he ever hug me dahil wala lang? hindi diba? 


"Kung wala ka ng sasabihin, pwede ka nang lumabas.. gusto ko mag 
isa ngayon.. please.." 


"Bakit ka ba ganyan??" 


"BAKU KA BA GANYAN? Iniwasan mo ko for 2 effing months dahil 
lang sa HUG!? Ang babaw mo!!! Alam mo ba yun?!" 


"EH NAG SESELOS AKO EH! ANONG MAGAGAWA KO?! HINDI KO 
MAPIGILAN! PANO NA LANG KUNG BIGLA MONG MAREALIZE NA 
HINDI PALA AKONG YUNG TALAGANG GUSTO AT BIGLA MO KONG 



IWAN??? SA TINGIN MO HINDI AKO MASASAKTAN NG SOBRA 
SOBRA?!" 


"Tof.. ikaw ang pinili ko.. papayag ba kong ipakasal sayo nung high 
school pa tayo kung my iba akong gusting makasama? Sorry., sorry 
kung nasasaktan kita.. hindi ko naman alam eh., hindi ka naman 
nag sasabi.. gusto ko na matigil tong away natin.. ayoko ng dahil 
lang sa hug mag aaway tayo.. please.." 

98 


Pag sabi ko ng please bigla niya akong hinila at niyakap. Alam niyo 
ba yung feeling na nawala lahat ng galit, asar, at inis niyo dahi llang 
sa hug na yun? Yung feeling na kakalimutan mo na yung lahat ng 
nangyari dahil alam mong matagal niya na hinihintay gawin yung 
hug na yun? Yun yung pakiramdam ko ngayon. 


"Sorry Bianca.. I lo--1 really like you., please wag mo hayaang 
mawala to.." 


So nung gabing yun, sa kwarto ko siya natulog. Yes, magkatabi kami 
sa iisang bed. So what? We're married. 



Once a week na lang umuuwi si Tofer sa alabang kasi masyado na 
siyang busy Finals na kasi. And everytime na uuwi siya lagi niya 
akong hinuhug.. sweet noh? Pero syempre hindi pa rin maiiwasan 
ang petty fights. Nagseselos pa rin siya, pero hindi na siya nag 
tatantrums. Si Steffi? Ewan ko dun. Madalas niyang makwento yun 
eh, hindik o na lang pinapansin kahit na nasasaktan ako.. hindi ko 
pa rin makalimutan yung time na sinabi niyang cousin ko raw si 
Tofer. Hindi ko pa nga sinasabi eh. At wala pa kong balak sabihin.. 
tsaka na pag oras na. 


Habang tumatagal mas nagiging close kami ni Nathan, and parang 
habang tumatagal.. mas nagugustuhan ko siya.. hindi mo naman 
mapipigilan yun diba? Like pa lang naman eh., hindi pa love. Ewan 
ko nga rin ba. Hindi ko kasi mapigilan eh. Isipin niyo napaka spoiled 
ko sa kanya, pag pasokniya sa school may dala na siyang food para 
sakin. Tapos pag nakakatulog ako sa class siya kumokopya ng notes 
ko, madalas rin pag lunch kelangan sa labastalaga kami kakain. 


Minsan nga naiisip ko pano kung si Nathan si Tofer, nag aaway pa 
kaya kami? Siguro alam kong ako yung pipiliin niya sa lahat ng mga 
babaeng nakapaligid sa kanya.. si Tofer kasi lagi akong may kahati.. 
kay Nathan wala! Pero baki ko ba sila pinag cocompare, mag kaiba 
sila.. I love Dylan.. I li..li...like Nathan.. 



October.. November.. December., pinipigilan kong wag 
magustuhan ng todo todo si Nathan. Naguiguilty nga ko eh. kasi si 
Nathan naiisip ko ngayon.. siya yung namimiss ko. nasanay lang 
siguro ako. 


"Smoochy poo!! I miss you.." tapos kiniss niya ko sa cheek. Siguro 
hindi ko na maiisip si Nathan, andito na rin naman si Tofer eh. 


"Oh googly bear bakit ngayon ka lang!? I miss you too!" tapos kiniss 
ko siya sa cheek. 


"Eeeehh.. may pinuntahan ako eh. tara baba tayo!! May papakita 
ko! Bilis smoochy poo!" 


"Buhatin mo muna ko!" 


"Hindi kaya mamatay ako ng maaga dahil sa bigat mo?" 


"Ang kapal mo! Sige na googly bear! Buhatin mo na ko!! im too 


tamad to walk!" 



"Tss. Sige na nga!!!!" 


Nag bent si Tofer para makapag piggy back ride ako tapos nag 
madaling bumaba sa hagdanan. Pag dating namin sa baba, nag 
bent down uli siya. 


"BilisM Baba na!! makukuba ata ako.." 


"Ang kapal ng mukha mo!! Kung mataba ako bakit gusto mo pa rin 
akong pakasalan!? Edi dun ka na kay STEFFI na sexy!" tapos nag 
pout ako. 


"Eh kasi mas masarap kang ihug kesa sa mga sexy! At ikaw ang 
maha-- gusto kong pakasalan! Pakialam mo ba!" 


Hay nako. Wala kaming patutunguhan dito. 


"Ano ba papakita mo sakin googly bear?" nag hanap hanap ako 
pero wala naman akong nakitang special sa paligid! 


"Ay oo nga pala! Dito halika!" 



Nagpunta kami sa labas, sa maya kotse niya. Binuksan niya yung 
trunk nakita ko may dalawang bear sa gitna tapos may mga flowers 
sa paligid nun, tapos yung dalawang bear nakasuot ng shirt, 
nakalagay sa guy na bear SHE'S MY GIRL tapos may arrow na 
nakaturo dun sa girl na bear, tapos nakasulat naman dun sa shirt ng 
girl HE'S MY BOY tapos naka turn ung arrow dun sa guy na bear. 

Ang cute! 


Kinuha ko yung bear tapos hinug hug ko yung guy na bear. Sa likod 
nung shirt nung bear may nakasulat na Bianca's my girl. Ang 
sweeeet! Pero dun sa girl wala! Hahaha! 


"GOOOOOGLY BEAAARM Ang cute!!" nag tatalon ako sa tuwa 


"Dapat lang! mahal yan noh!! Hahaha!" tss. Lagi siyang ganyan. 
Haha sa dulo laging may sablay, pero ok lang kasi natutuwa naman 
ako eh. 


"Cupcake.. Kelan tayo ikakasal? Pwede ba after graduation mo? 
Gusto na talaga kitang makasama forever., alam mo yun diba?" 



"Muffin..sure ka ba? After graduation....? Hmmm...." Nagiintay pa 
rin siya ng sagot ko. 


"Gusto ko ng ice cream..!" 


"ICE CREAM?! Teka!" hinila niya ako tapos pinapasok niya ako sa 
kotse. 


Stinart niya yung kotse at nag punta kami sa ATC. Hindi na kami nag 
park pa kasi bigla na lang siyang lumabas ng kotse.tumatakbo siya. 
Ano kayang porblema nun? 


Pag balik niya may dala dala siyang supot ng ice cream. Belgian 
chocolate!! WOW!!! Favorite ko! OMG! 

98 


"Ang bilis ha! Sige after graduation ko! Uwi na tayo muffin!" 


Nag smile lang siya sakin tapos nag drive na papauwi. Minsan 
talaga may mga simpleng bagay na mababaw para sa ibang tao 
pero napakahalaga nap ala nito sa iba. Ganun kami ni Tofer, kung 




iniisip niyo ng dahil lang sa ice cream pumayag akong mag pakasal 
kami nag kakamali kayo. Kasi pupwede naman niya kong bilhan ng 
ice cream mamaya, pero bakit agad agad niya akong binilhan? Ibig 
sabihin willing talaga siyang gawin lahat ng gusto ko. alam ko na 
mapapanatag ang loob ko pag siya kasama ko.. 


Pag uwi naming sa bahay, inuha ko kagad yung mga bear at 
pumunta ko sa kwarto ko. inaayos ko yung shirt nung girl na bear 
Ano ba pwedeng mailagay dun? Para kasing engot to si Tofer eh! 
hindi nilagyan ng Dylan's MY BOY! Bwiset! Nahiya pa. haha! So 
kelangan ko maging creative ngayon. Ano ba pwedeng malagay? 


Lumipag ang mga oras.. mag 12 am na ibigsabihin mag Memerry 
Christmas na! eto ako busy parin. Pag dating ng malaking pointer sa 
12 natapos din ako, lumabas ako ng room tumakbo papababa ng 
bahay. 


"GOOGLY BEAR MERRY CHRISTMAS!" sabay abot sa kanya nung girl 
na bear. 


"MERRY CHRISTMAS CUPCAKE!" tapos hinug niya ako. 


"Tofer.. LALALA.." binasa niya yung nakasulat 



"Nagustuhan mo ba?? Ha? Ha?" 


"OF COURSE! Gawa ata ng smoochy poo ko to!" hindi niya gets 
yung lalala. Argh. Pero ok lang yun. Sasabihin ko na lang yun pag 
time na. 


Dylan's POV 


Inabot sakin ni Bianca yung girl na bear, tapos sa likod nung bear 
may nakasulat sa shirt niya na ’TOFER, LALALA.’ Lalala? Yun na 
naman yang lalala na yan. Dati palagi niya akong tinetext ng may 
lalala eh. ano ba kais talaga yun? I guess sasabihin niya rin sakin 
yun.. pero siguro not now., but im so curious! 


Chapter 48 


Dylan's POV 



Natapos na ang Christmas at New year, hindi ko pa rin nasasabi kay 
Bianca yung tunay kong nararamdaman.. pareho lang naman kami 
eh, pareho siguro namin iniintay yung right time. New Year namin 
sinabi kela Mommy na after graduation ni Bianca kami mag 
papakasal sa church. Tuwang tuwa silang lahat sa news namin. 

Kaya agad agad silang nagpareserve sa Manila Cathedral. Pinaplano 
na nila lahat. As in lahat. Honeymoon, reception, kung ilang 
BABIES! at kung ano mga pangalan! Kaming dalawa naman, oo lang 
ng oo, yung attire nga lang namin yung inaasikaso namin eh, ung 
theme at kung sino invited. Ayaw nila kaming ma stress kaya sila 
ung nagaasikaso. 


Valentines Day, kumain lang kami sa labas.. sabi niya gusto niya raw 
gawin yung mga bagay na hindi pa namin nagagawa, so nag punta 
kami sa Manila Zoo, Luneta, at Intramuros. Kumain kami ng ice 
cream, nag bike at bumili ng lobo. Ginawa namin ung mga bagay na 
hindi gaano ginagawa ng mga magboyfriend/girlfriend ngayon. 

Nung gabi, dinala ko siya sa restaurant nila ng dad niya, siyempre 
pinaclose ko yung place., gabi namin yun eh. 


Ang bilis nga eh, isang linggo na lang at March na, ibig sabihin 
gagraduate na si Bianca dito sa pinas, at ikakasal na kami.. pag 
tapos nun, sa London honeymoon., pero after nun, si Bianca, mag 
stay na sa London., kasi mag aaral siya dun, mag tatrabaho.. pero 



syempre hindi ako nag iisip ng masamang gagawin niya! Kasi kasal 
na kami nun, at pag nasa London na siya, alam na ng mga taong 
kasal siya. MARRIED na status niya, hindi na SINGLE. Kaya 
malamang wala na lalapit dyan. Hahaha! 


Ngayon, nasa school si Bianca, hindi ko nga alam ginagawa niya dun 
eh. pero may tiwala ako sa kanya. Ako naman eto pasasa sa school, 
finals na rin kasi eh, kelangan ko kumayod para sa grades ko. Aba! 
Akalain niyong mas mataas grades ni Bianca sakin? To think na 
major subjects na tinetake niya ha. Kaya ako eto doble effort. 
Masyado lang akong naapektuhan sa away namin ni Bianca kaya 
medyo bumaba yung Midter grade ko. 


1 message 
received 


Fromr: Ryan Lee 


Dylan, uwi ka ng maaga sa alabang! Ppunta kmi dun nla Mae, Carla 
at Vander. Dala ka na rn ng friends mO. Mghhanda dw dad ni 
Bianca para sa wedding niyO. 



Si Ryan pa nag balita sakin ng party, si Papa talaga ang bait! 

To: Ryan Lee 

Ok chief! Snduin ko lang si Bianx sa school nya mmya ok? 

From: Ryan Lee 

Ok. 

1 message 
received 

From: ..EverAfter 


Googly bear, wag mo na ko sunduin ok? lalala.. 



Fine, kala ko pa naman din susunduin ko siya. Anyway baka 
susunduin siya ni Papa. 


Kakatapos lang ng class ko, si Steffi nasa labas ng class room 
inaabangan ako 


"Dylan! San ka later? Alis tayo!" 


"Hindi pwede eh. uwi ako maaga sa Alabang. Ay oo nga pala! Punta 
kayo sa house mamayang mga 7, may party eh." 

98 


"Party? Anong party? Sige! Pupunta ko para sayo." 


"Sige thanks. UY! Una na ko, puntahan ko pa sila Jason eh!" 


Naglakad na ko ng mabilis para puntahan sila Jason sa may 
Starbucks. Nung nagkita na kami dun, agad agad kong sinabi na 
pumunta sila sa bahay para sa party, pupunta naman daw siya 
kasama si Nina. Syempre mawawala ba naman yun? Eh halos hindi 
mo na sila mapaghiwalay pag pinagsama mo eh! 



Umuwi na ko sa bahay para maligo at mag bihis. Ayoko naman 
Makita ako ni Bianca na gusgusin. Pag pasok ko sa bahay.. napansin 
ko na matagal na rin pala akong hindi nakakapasok sa kwarto ni 
Bianca.. Simula nung umalis siya hindi na ko pumasok pa dun. Hindi 
ko alam kung bakit pero dinala ko ng mg paa ko dun. 


Pag pasok ko, meron isang board dun (SORRY HINDI KO ALAM 
TAWAG! HAHAHAM!) naka pin dun yung pic namin nung "kasal" 
namin nung high school, may mga post it din na nakalagay dun. 


May nakalagay pa sa may pin board na 'MY FAVORITES FOR THIS 
MONTH' 

Matagal na yung pic namin nung highschool ha, ibig sabihin 
matagal na rin yun naka post dito.. ano ba to., andami ko ngang 
namiss nung andito pa siya.. 


"Bakit ngayon ko lang to nakita.." binasa ko yung mga nakasulat sa 
post it 



"Marunong magsulat ng Korean si Bianca? Kelan pa kaya? 
SaRangHae? Yun naman. Panget na naman ako.. SY? Sino ba yun? 
Masyadong mysterious yang SY na yan ha." 


May nakita pa kong picture na cinut out ni Bianca, pinagdikit dikit 
niya yung picture naming dalawa, mukha tuloy akong nakatingin sa 
kanya dun, pero maganda.. creative talaga siya kahit kelan. 


May pic rin siya na naka display dun, pic nung nag punta kami sa 
beach., eto ata yung time na hindi niya ko pinapansin, nasa may 
pool side siya aba, caption niya pa "Ryan's shot" so si Ryan kumuha 
nun. 


Kinuha ko yung pin board (SORRY HINDI KO TALAGA ALAM! 

CLIP/PIN WHATEVER LOL) ni Bianca at nilagay ko sa kwarto ko. sa 
mga nakita ko mas lalo akong naexcite puntahan siya. Naligo na ako 



at nagbihis. Nag drive na ko papauwi sa South., kung asan si Bianca, 
si Bianca na asawa ko.. and aking smoochypoo, cupcake, labby at 
baby., si Bianca Marie Velo, yung babaeng gusto kong makasama 
habang buhay.. 


To ..EverAfter 


Forever and Ever Babe..u 


From: ..EverAfter 


Aww.. I miss you googly bear! Lalala.. <3 


To: ..EverAfter 


M on my way there na.. cnt wait so see you baby., miss you so 
much cupcake.u 



From: ..EverAfter 


Labby, m wth my sfc friends, i'l see u at home, hm? Oh yeah, Papa 
prepared sumthng for us. M not inviting my sfc friends kya smama 
ko sa knla. See you later booboo! Lalala <3 


SFC friends niya hindi niya ininvite? Haha sabagay, mag kikita nman 
sila sa London eh, mag kakasawaan sila dun. 


Nasa may Bicutan nako, medyo traffic pero ok lang, mag 7 pa lang 
naman eh. andami ng nag tetext sakin, Steffi, Ryan, Mae, Carla, 
Mom, Nina at yung iba ko pang ateneo friends., ako na lang ba 
hinihintay nila dun? So nakauwi na si Labby ko. 


Binilisan ko na yung pagmamaneho ko, lahat na ng alam kong short 
cut dinaanan ko para lang makauwi na sa bahay. 


Pag dating ko dun, madami na ngangtao. Relatives, family friends, 
Ateneo friends ko, yung ibang highschool friends namin ni Bianx. 



Lumapit ako kay mommy para itanong kung nasaan si Bianca, hindi 
pa raw siya umuuwi, pero nung tinawagan nila, papaalis na raw siya 
sa mall. 


"Dylan! Long time no see ha.." 


Lumingon ako para tingnan kung sino yun. 


"Uy Jp." Oo si Jp nga. 


"Grabe, akala ko dati mas mauuna pa kong ikasal sayo, pero 
tingnan mo, ikaw yung nauna. Sino ba yung girl? Nameet ko na ba 
siya? Sabi ni tita Bianca yung name eh. " 


So I guees hindi pa siya nakakarating sa may living room. Hindi niya 
pa nakikita pictures namin ni Bianca dun. 


"Oo Bianca yung name, papunta na siya dito, ipapakilala na lang 


kita sa kanya mamaya." 



"Ganun ba? 0 sige, basta ha! Ipakilala mo siya sakin! Teka, chick ba 


siya?" 


"Chick? 00 naman! MAGANDA, MABAIT, MATALINO.. almost 
perfect.." 


"WOW! Bingo! Haha! Naaalala ko tuloy si Bianca., anyway, sige dun 
na lang muna ko kela Ryan!" 


Ngumiti na lang ako at tumalikod. Pumunta ko sa table ng Ateneo 
friends ko, sama sama na sila dun, Nina, Jason, Steffi, Alex, Dave, 
Kring at iba pa. 


Tumabi ako sa gitna nina Steffi at Nina. 


Maya maya dumating na si Bianca, kasama si Nathan.. 


Bianca's POV 



Nag aya yung mga SFC friends kong mag mall, eh sakto nasa mall na 
ko kasama si Nathan. Pero bago namin sila puntahan kumain muna 
kami sa may CPK. 

98 


"Bianx.. thank you.." 


Thank you? Para saan? 


"Huh? Bakit thank you?" 


"Kasi pumayag kang lumabas kasama ko." 


"Nyek! Wala yun noh! Ano ka ba! Ang bait bait mo sakin eh, bakit 
naman ako hindi sasama sayo?" 


"Wala lang. You know what? I like you., you're so special to me in 
ways you never see.." 


"special ka rin naman sakin eh-" 



OMG! Nag smile lang siya sakin. 


"I liked you eversince the day I saw you.." 


"Bakit mo ba sinasabi to sakin?" 


"Cause this could be the last day that I.. hehe.. wala.." 


"Last day?" 


"You know., you getting married., alam mo yun." 


So he likes me? More than a friend..? eh ako rin eh., kaya lang 
mahal ko si Tofer.. kung hindi ko kaya mahal si Tofer, at si Nathan 
yung una kong nakilala, mamahalin ko kaya si Nathan? 0 si Tofer 
parin yung mamahalin ko? 


"Ahh.. eh pwede naman tayong magkita kahit kasal na ko eh!" 



"I know., pero hindi na katulad ng dati..tara na nga! Puntahan na 
natin sila!" 

Tumungo na lang ako. 

Buong stay namin sa mall yun lang iniisip ko, gusto niya ko. buti na 
lang nag text si Tofer 

From: My TwstdSunshine 

Forever and Ever Babe..u 

OMG! Forever and Ever Babe., he's so sweet talaga! 

To: My TwstdSunshine 

Aww.. I miss you googly bear! Lalala.. <3 


From: My TwstdSunshine 



M on my way there na.. cnt wait so see you baby., miss you so 
much cupcake.u 


I also cant wait to see him.. Oh yeah i have to tell him na nasa mall 
ako with SFC friends! 


To: My TwstdSunshine 


Labby, m wth my sfc friends, i'l see u at home, hm? Oh yeah, Papa 
prepared sumthng for us. M not inviting my sfc friends kya smama 
ko sa knla. See you later booboo! Lalala <3 


After namin mag watch ng movie nag aya na kong umuwi, may 
party pa kasi sa bahay, hindi naman pwedeng wala ako dun kasi 
party namin un ni Tofer. Si Nathan hinatid ako pauwi. 


"Ay Nathan! I forgot to tell you, invited ka nga pala, may party 
ngayon sa bahay. Sorry, ngayon ko lang naaalala haha!" 


"Ikaw talaga! 0 sige bababa ako!" 



Pag dating namin sa tapat ng bahay, agad akong bumaba ng 
sasakyan at pumasok sa gate. Si Tofer kagad hinanap ko. pag kita ko 
sa kanya, nasa tabi siya ng dalawang babae.. si Nina at Steffi., pag 
pasok ni Nathan medyo nagulat siya. Tumayo siya sa kinauupuan 
niya at lumapit sakin. 


"Nathan, pasok ka! Tara may food dun, dad ni Bianx nag luto, 
masarap!" tumingin siya sakin "Tara Bianx samahan natin siya." 


Nag smile ako tapos tumungo. 


Nagpunta na kami sa loob para samahan kumuha ng pagkain si 
Nathan. Nakakatuwa naman si Tofer, hindi niya sinungitan si 
Nathan. Siguro naisip niya na ikakasal na rin naman kami, kaya 
bakit pa siya magseselos diba. 


Sa may living room na kumain si Nathan, si Tofer lumabas lang 
saglit. 


"Bianca!" lumingon kami ni Nathan 



"Jp? Bakit nandito ka?" 


Anong klaseng tanong ba yun!? MALAMANG kamag anak kasi ni 
Tofer yan! ARGH! Nakakaasar naman ako! 


"Ha? Eh ikaw dapat tatanungin ko nun eh, bakit ka nandito?" 


Hindi niya pa alam na ako yung papakasalan ni Tofer? Ayos to ah 
Mag pinsan ba talaga sila? 


"Boyfriend mo?" tinuro niya si Nathan 


"Ha? Ah..eh.." 


"Hindi niya ako boyfriend." 


"Ah., okay. Pwede ko ba mahiram saglit si Bianca?" 


"Sige na Bianca." 



Tumayo ako tapos sumama kay Jp sa may labas. 


"Sorry nga pala sa nangyari nung nasa bar tayo. Lasing kasi ako nun 
eh, nakuwento sakin nila Ryan yung nangyari. Sorry talaga." 

Nagsmile lang siya sakin. 

"Nagkita na ba kayo ni Tofer?" 

"Tofer? Sino si Tofer?" 


"AY! Si Dylan pala!" and bobo ko talaga! Ako nga lang pala 
tumatawag sa kanya ng Tofer! 


Tumungo siya. "Sa totoo lang, ang tagal na kitang hinahanap eh., 
nagulat ako nung nagkita tayo sa Greenbelt last year. Tapos nagkita 
naman tayo sa greenbelt ulit 5 months ago. Sa tingin mo sign ba 
yun? Wala lang.. Simula nung lumipat ko ng school at umalis ng 
pinas hindi na kita nakalimutan eh.." 


ii 


ii 



"Ngayon, hindi ko ineexpect na dito pa kita makikita.. and siguro 
time na rin para sabihin ko sayo na gusto kita.. matagal na kitang 
gusto, oo nag ka girlf friend ako sa states, playboy ako, pero 
ngayon, bigyan mo lang ako ng chance na ipakita sayo na seryoso 
ako.." 


"Jp hindi pwede eh.. Sorry. Kahit nung grade school hindi kita 
nagustuhan.. oo gwapo ka, mayaman, mabait,pero iisang tao lang 
ang mahal ko, minahal ko at mamahalin ko.." 


"BIANX! Bakit mo iniwan si Nathan..sa..lo..ob.." 


"Dylan, si Bianca nga pala. Yung gradeschool. Natatandaan mo pa?" 
98 


"Huh? Oo nga. Siya si Bianca." 


"Oo nga." 


"Siya si Bianca." 



"Oo." 

MAG PINSAN NGA SILA! Ang labo. 

"Babe, si Jp yung pinsan ko." 

"Oo kilala ko siya.." Pati tuloy ako nahawa na. 

"Babe?" 

"Babe?" 

"Oo. Babe." 

"ANG GULO NIYO! Ano ba!" mababaliw ako sa mag pinsang to eh 
pinapagulo nila lalo ulo ko! 


"Jp, siya si BIANCA. I mean she's the one." 



"You mean, siya yung papakasalan mo?!" tumingin akin si Jp "Bakit 


hindi mo sinabi???" 


"Hindi ka naman nagtanong ha." 


Nakakahiya tuloy. Ang dami pa naman din niyang sinabi sakin, 
tapos malalaman niya na ako pala yung mapapangasawa ng pinsan 
niya. 


"Time out.. I don't get it. Kayong dalawa yung mag papakasal? 
Bianx siya yung sinasabi mong iisa lang yun mina-- 


"00! SIYA YUN!" inunahan ko na siya bago niya pa sabihin na si 
Tofer lang yung nagiisang lalaki kong minahal. 


"Okaaay.. sorry., sorry. Pinsan ingatan mo si Bianca! G*go ka, alam 
mo namang gusto ko siya nung bata pa lang tayo eh, hindi mo man 
lang sinabing siya pala yun!" 



"Hindi mo naman tinanong kung sinong Bianca eh. malay ko ba.." 


"Nako eto na naman tayo! Sige, iwan ko na muna kayo. Dun na 
muna ko!" 


Nag smile lang kami ni Tofer sa kanya. Humarap sakin so Tofer, 
tapos nag smile. 


Hinawakan niya yung kamay ko. 


"Labby.." tapos hinila niya ko at niyakap. Naririnig ko yung tibok ng 
puso niya, yung warmth ng hug niya.. 'I love you Tofer..' gusto ko 
sana ibulong sa kanya yun..habang moment namin.. 


Chapter 49 


Dylan's POV 



"Labby.." tapos hinila ko siya sabay yakap. 'I love you Bianx..' 
salitang umiikot sa aking ulo. Siya kaya, ano kaya iniisip niya sa 
moment na ito? Masaya kaya siya? 


"HOY KAYONG DALAWA! TAMA NA YAN! TARA DITO KAYO! INOM 
TAYOM" 


Napabitaw na lang kami ni Bianca sa yakap namin, pag lingon 
naming si Jp pala yung sumigaw, nakangiti, may hawak na 
dalawang bote ng beer. 


"Tara! Inom tayo!" napatingin ako sa kanya bigla 


"Ok ka lang?! Baka naman bigla kang mabading sakin! Matatalo ka 
lang!" 


"Ha!!! Ako pa?! baka mamaya kakasuka mo pati yung bituka mo 


maisuka mo na rin!" 



At ayun na nga, nagtalo pa kaming dalawa. Pero sa kalagitnaan ng 
pagiinom naming, naka ramdam na ko ng hilo. Siya cool parin, 
simpleng madaldal lang. 


"Grabe pala tong si Bianca kung uminom eh, nakakarami na ng beer 
pero nakakatayo pa rin ng maayos, sigurado ka bang babae to?" 
bulong sakin ni Andrew,ateneo friend ko. 


"Chong, ayos kasama tong magiging asawa mo eh, ang hyper! Ibang 
klase ung energy niya! Nakakarami na siya pero ok pa rin eh. 
parang normal pa rin siya. Baka naman meron pa syang mga 
kaibigan, yung katulad niya.." bulong naman ni Gino sakin. Aba! Pag 
kakainteresan pa ata nila si Bianca. 


Maya maya hindi ko na namamalayan, nakakarami na pala talaga 
ako ng inom. 


"Oh game laro tayo! Spin the bottle! Siguro naman alam niyo na 
kung pano yun diba?" sabi ni Kring 


Pumayag naman kaming lahat, katuwaan lang naman eh., pati 
siguro wala naman mag kakapersonalan dito. 



"Oh sspin ko na yung bottle ha!" sabi ni Alex 


Spinin na ni Alex yung bottle, at tumuro ito kay Bianca. 


"Oh, si Mrs. Dy! TRUTH OR DARE?" tanong ni Alex kay Bianca 


"Uhh..Truth?" 


"Pare pasensya na ha." Humarap ulit si Alex kay Bianca, "Bianca, 
nagawa niyo na ba yun ni Dylan?" sabay pinipisil niya yung kamay 
ni Bianca 


"HAaa? Aaahhh. Masakit masakit!! HINDE PA! HINDE 
PAAAAAAAMM!" AMP! Umamin si Bianca! Lagot ako nito sa mga 
kaibigan ko..aalaskahin ako haha! 


Nagtawanan sila nung sinabi ni Bianca na 'hindi pa' 




"Mahina ka pala chief eh!! akala ko ba matapang ka?? Weak ka 
pala eh!" eto na nga ba sinasabi ko. ako na naman yung lalabas na 
weak! 


"Loko kayo! Hindi ako weak! Nag bibiro lang yan si Bianca!" 


Napatingin bigla sakin si Bianca, "HOY! MANAHIMIK KA NGA DYAN! 
Idadamay mo pa ko eh., weak ka na kung weak! Pumayag ka na 
lang, kesa yung mag sisinungaling ka pa!" 


Nagtawanan na naman silang lahat. Ano ba to! Lagi na lang 
kumokontra si Bianca, palibasa masyadong honest., haaay. 0 nga 
noh.. grabe.. ang tagal na naming pero.. wala.. hehe.. ano ba to! 
Hinahayaan ko yung beer lunurin utak ko! hinde hinde! 


Bianca's POV 


Naglaro kami ng spin the bottle. Unang una sakin tumuro! 
Napakamalas ko talaga pag dating sa mga ganito oh! Syempre 



Truth pinili ko kasi pag dare, alarm kong kakaiba ipapagawa nila 
sakin, lalong lalo na't andito si Steffi. 


Ang nakakatuwa pa, si Tofer mukang sinabi sa kanila na nagawa na 
namin un, alarm miyo ma... pero malas ma lamg miya, masyadomg 
himigpitam mi Alex umg pamamakit sa mga karmay ko kaya ako 
mapiltamg magsabi ngtotoo.. hehe! Totoo marmam eh! wala marmam 
mamgyayari kaya ok lamg! 

98 


Urmalis ako saglit para kumim umg Tequila, tarma ma warm up para 
samim, kelamgam walamg uuwi mg sober! Haha! Bago ako umalis mag 
spim ma sila mg bottle, himdi ko ma lamg makita kumg kamimo tumutok. 


Mga 5 mims lamg ako umalis, tapos makita ko may kissimg sceme ma.. 
tapos mag hihiyawam pa umg mga tao. 


Bakit ba kelamgam makasaksi ako mg mga gamitomg klasemg eksema? 
Himdi ba pupwedemg wag malamg mila ipakita sakim? 


SCENE: Steffi kissimg Dylam, sa LIPS. 



"Tama na! lagpas na sa 10 seconds yan eh!! Si Bianca nakikita na 
kayo!" Sabi ni Nina 


Nag smile na lang ako, game lang naman un eh, walang pikunan.. 


Umupo na ko sa tabi ni Nathan, binuksan niya yung dala kong 
tequila at nag lagay sa mga shot glass. 


"Hinay hinay lang sa pag iinom, I know you saw what happened a 
while ago, just think of it as a game., it was just a game Bianx, don't 
get pissed just because of that. I know it hurts, but please., try not 
to think of it." 


Mga words of wisdom ni Nathan. Maya maya may binigay na cd si 
Carla, sa may manong na nag aayos nung sounds. 


A LITTLE BIT - MYMP PLAYING 


"WOW! Memories! Parang kelan lang debut ni Bianca, kinanta niya 
pa yan! Dylan, naalala mo pa bay un?" humarap si Tofer kay Ryan 
at ngumiti. Naalaala niya pa nga.. 



Tumayo si Tofer, at papalapit siya sakin, inalok niya yung kamay 
niya sakin.. 


"Baby, sayaw tayo.." 


Nag smile ako sa kanya at hinawakan yung kamay niya. Lumayo 
layo kami sa kanila para naman may privacy ng konti. 


"WOOOOOOOOOOOOOOOOOH! LUMALAYO PASILANG DALAWAM 
AYAW NILANG MARINIG NATIN UNG PAGUUSAPAN NILA!! HAHA " 
hay nako, kahit kelan yang kaibigan ni Tofer napaka ingay! Nag 
tawanan lahat silang nasa table, except kay Steffi, 


Nilagay na ni Tofer ung kamay niya sa waste ko at ako naman sa 
may neck niya... 


"Parang kelan lang..high school tayo.. hindi tayo ganun 
magkasundo.. tapos ngayon.. totoo na.. parang ang bilis.. 
nakakatuwa.. ang sarap ng feeling., alam mo yun? " 



"Oo nga eh., alam mo bang kanta ko sayo yan nung highschool 
tayo? Everytime na dumadaan ka sa tapat ko grabe! Parang laging 
nag peplay yang song na yan! Pero may Nina ka nun eh., naalaal ko 
pa yung time na hindi mo tinanggap ung letter ko sayo.. grabe ka 
nun! Alam mo bang nilakasan ko yung loob ko nun? Pero ok lang.. I 
get to tell you everything na naman since we're getting married for 
real.." 


"Sorry Bianx kung hindi kita napapansin nung mga oras na yun.. 
masyado ko dineny sa sarili ko na ikaw na talaga laman ng puso ko 
eh., araw araw kitang namimiss.. naiisip.. pero ayokong mag fall 
sayo.. kasi.. haay." Kasi ano? 


"Ok lang naman yun sakin Tof eh..ang mahalaga is magkasama na 
tayo.. I love you Tofer.. and I would love to spend forever with you.. 


Kiniss niya lang ako sa cheek ko, I'm not expecting for his I LOVE 
YOU TOO naman eh., ang mahalaga nasabi ko na na mahal ko siya. 


"Cupcake, what you saw a while ago..-- 



"it doesn't matter., game lang naman un diba? Ok lang.. unless 


sasabihin mo saking nasarapan ka!M" 


"Ano ka ba! Yung deal natin.. hmm.. pag ikaw unang nalasing.. dun 
ako matutulog sa room mo, and if ako nalasing.. edi dun na ako sa 
room ko matutulog.. ano ok ba?" 


"parang pareho lang yun ah!!! Niloloko mo ba ko??! abnormal ka 
talaga!" 


"hinde ah!!! Pag ikaw nanalo room KO, pag ako room MO! mag 
kaiba un!" 


"Oo nga noh.. o sige! Tingnan natin!" 


Tumigil na kami sa pagsasayaw at bumalik sa mga kasama namin 


At dun nag Simula na yung contest. 



"Ibang klase rin trip niyong dalawa noh? Contest, inuman contest! 
Tingnan natin kung sino weak! Kung si Dylan ba o si bossing 
Bianca!" 


Isa., dalawa.. tatlo.. apat.. lima., hanggang sa hindi ko na mabilang 
kung ilan na ung naiinom ko. medyo hilo na ko. si Tofer nakakatayo 
pa rin ngtuwid. Nako! Kelangan ako manalo! Baka mamaya kasama 
naming yung mga kaibigan niya sa room niya matulog! 


"OK BAGSAK NA SI WEAKLING! HAHAHA!" 


At ayun, natalo na nga si Tofer. 


Nag siuwian na silang lahat, si Ryan tinulungan akong buhatin si 
Tofer sa room niya. 


"Sige Bianx! Una na kami! Congrats ha! Sana mag tuloy tuloy na!" 


Si Nathan naman natinap lang ung shoulders ni Ryan as a sign ng 
kanyang Bye haha! 



"Bianx, una na ko.. thank you nga pala.. for everything., if you need 
me, one call away lang ako..remember that ok?" nag smile ako kay 
Nathan at kiniss siya sa cheek niya. 

/ 

98 


Si Tofer biglang bumangon, "Cupcake! Bakit andito ako? Hinde 
hinde.. ayoko magpatalo! Isa pa! kelangan ako manalo..baby..isa 
pang round., asan na? wala ng tequila? Beer nalang.. baby., sige 
na.." 


"Ikaw talaga.. sige, dito na lang ako matutulog. Kahit talo ka ikaw 
master ngayon. Okay?" nag nod siya tapos nag smile ng parang 
baby. 


Nagshower na kami at nagbihis na, nakaready na lahat. 


"Baby?" Lumingon lingon ako sa kwarto niya. Wala siya. "Beb 
papasok na ko ha.." 


Pumasok na ko sa kwarto niya at umupo sa may kama niya. 



Lumabas si Tofer sa may CR niya, naka shorts lang tapos topless. 
Pinupunasan niya ung katawan niya ng towel. Medyo napatulala 
ako kasi hindi ko pa siya nakikitang topless na ganito.. I mean., yeah 
nakita ko na sa beach pero eto.. sa iisang room., wow. Medyo may 
tone din pala ung body niya.. pero payatot talaga. Nilagay na niya 
yung towel sa may sabitan tapos umupo sa tabi ko. 


"Babe?" 


"Hm?" 


"You said a while ago, na ako master ngayon.." 


"Err..yeah., why?" 


"You trust me naman diba?" tapos hinug niya ako.. 


TAPOS LAHAT NAG BLANGKO! 



Naka off na kasi yung ilaw. Haha! 


"I love you Tofer.." 


"Forever and Ever Babe.." 


After 1 week, medyo nag kalabasan na naman ng mga sikreto. 
Ewan ko. hindi ko kinaya. Hindi ko matanggal sa isip ko. Mga tao 
talaga, pag nalalasing madadaldal. Ok lang naman eh., umamin 
siya.. pero parang hindi ko ngayon matanggap ung saying na PAST 
IS PAST. I was betrayed.. I don't know., sana tinaggo na lang niya 
yun foever. Sana hindi na lang siya umamin. I hate dthis f'n feeling. 
And I hate him right now. 


I know.. I'm such a fool for him.. I've had enough. Is enough, 
enough? 


Chapter 50 



NOW PLAYING - I WISH I WASNT 


Last week, everything seems to be perfect, everything seems to be 
in place. But right now, I don't know what to do anymore, last night 
Tofer went to a party with his friends without telling me., which is 
ok I guess. Then at that party he got crunked. His friend took him 
home, then there I sat beside him, trying to calm him down. Then 
suddenly he blurted out Nina's name 


He was like.. 


"Nina.." 


"Nins, alam mo ba nung tayo.. ang saya saya ko.. kasi dream come 
true eh., kaya lang nakatakda ako para kay Bianca, isipin mo yun, 
nasa iisang bahay kami, tapos legal na kasal kami, pero ikaw mahal 
ko, ikaw girlfriend ko. alam mo yun? Tayo eh. siguro kung hindi 
kami kasal ni Bianca, tayo parin hanggang ngayon.. hindi siguro ako 
makikipag break dahil lang kay Bianca.." 



So I was shocked. I dunno how to react, I dunno what to say. 


"Dy..Dylan.. na..na..naging kayo ni Nina?" 


"Oo, habang kami ni Bianca. Ang lupet ko noh? Pwede na kong 
pumunta sa impyerno sa kasamaan ko. mahal na mahal ko si Nina 
nun eh, sobrang siya lang nakakaintindi sakin, ang dami naming 
pagkakapareho. Hindi ko nga alam kung masasabi bang two-time 
yun eh, kasi, wala lang naman kami ni Bianca nun, parang nasa 
iisang bubong lang kami nakatira pero walang nangyayari. Siguro 
pag wala si Bianca kami parin. At hindi na kami magiging patago.." 


Drunkard. I hate him. At this very moment I hated him. I hate him 
sooo much I want him to die. 


"How could you do this to me. What did I do to deserve this? Was 
my love for not enough., was my waiting never mattered?" 


Medyo nahimas masan na siya pag salita ko.. napayuko na lang 
siya.. 



"Bianca., hindi ko kasi alam... hindi ko alam kung pano ko sasabihin 


sayo.." 


"You., you fooled me.. I never expected such thing in return, I loved 
you with all my heart, I waited.. I waited for you for so long., but it 
seems that you never noticed., so I waited still.. I waited until 
there's nothing more left to wait for., then what do I get in return? 
Pain, suffering, sadness, and more pain., how could you do this to 
me.." 


"Labby.. I was a fool that time., please., forgive me., now that you 
know everything., we can start over again., after we get married 
we'll start everything., every single thing will turn out right na.. 
please., don't get mad na.." 


"Tofer.. I don't know., honstley i dont think my heart can take one 
more lie out of your mouth.." 


"I'm not lying Labby.. please., wala yung mga sinabi ko kanina, lahat 
ng nasabi ko para sa past na. wala na yun, ikaw ang mahalaga 
ngayon.. please.." 


"Dylan., ayoko na.. let's just end this.." 



Mahirap sabihin na ayoko na.. pero hindi ko na kaya.. 


"Dahil lang ba dun? Labby, inaayos ko na nga diba? Please naman.." 


What about nung sinabi niya kay Steffi na cousin niya ko? hindi ba 
counted yun? 

98 


"Dahil lang dun?! What about nung sinabi mo sa mga friends mo na 
COUSIN mo lang ako, hindi pa ba big deal yun? Hindi ko na nga 
pinansin yun eh., although I was hurting badly!" 


"Huh? Cousin? Sino nagsabi? Bianca kilala ka nila as my girlfriend- 
soon-to-be-my-wife, tapos cousin?" 


"Ask your friend Steffi. Pagod na ko Dylan. Hindi ko na kaya.. 
please. Let's break up. Let's call off the wedding.." 


"BIANX! PLEASE!! LET'S NOT CALL OFF THE WEDDING.. PLEASE.." 



Maya maya bumaba na sila Papa.. 


"Nag aaway ba kayo? Ano problema niyo?" tumingin sakin si Daddy 
Larry 


"Bianx? Anak bakit ka umiiyak..ano ba nangyari??" 


"Dylan, ano ba nangyari? Nagaway ba kayo? Bakit umiiyak si 
Bianca?" 


"Ma, Pa, Dad., wala lang to., tamang away lang.. inaayos na 
namin.." 


"Hinde po.. nakikipag hiwalay na ko kay Dylan. Hindi ko na po kaya. 
Sorry mommy..daddy., if na disappoint ko kayo., sorry po talaga." 


Tumakbo na ko diretso sa kwarto ko. 



Ewan ko ba. Bakit ganun na lang ako, feeling ko sobrang ginago ako 
ni Tofer. Kahit na past na yun..feeling ko iba eh., nagawa niya kong 
i-two time, what more pag kasal na kami? May tendency na 
magkaron siya ng kabit! 


Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, tama ba ung naging 
desisyon ko? tama bang iwanan ko na lang siya? Siguro tama.. kasii 
ngayon.. mag dedesisyon ako para sa sarili ko.. kaligayahan ko 
naman ang iisipin ko ngayon.. 


"Anak? Papasok ako ha.." 


Si Papa., tinanong niya kung ano yung nangyari samin.. kinuwento 
ko lahat.. lahat lahat.. hindi siya nagalit kay Tofer, imbis na magalit 
siya eto lang sinabi niya sakin 


"Bianx, intindihin mo na lang si Dylan., alam mo naman na masyado 
siyang nabigla sa mga pangyayari eh., diba napagusapan na natin 
ito? Mahal ka ni Dylan anak.. alam ko.. bakit? Kasi sa mga nakikita 
ko.. kung hindi man niya nasasabi sayo na mahal ka niya, alam 
mong pinapakita niya sayo na mahal ka niya.. pati Bianx, nangyari 
na yung mga nangyari.. wag mo na lang pabayaang kainin yung 
puso mo ng galit.. galit na dapat matagal ng napatawad.." 



May point naman si Papa eh., pero hindi ko kayang magpatawad 
ngayon.. siguro eventually., pero hindi ngayon.. sinabi ko na rink ay 
Papa na gusto ko na lumipat ng bahay.. mahihirapan lang kmai 
pareho pag maninirahan kami sa iisang bubong. Masasaktan kami 
pare knowing na wala ng kasalang mangyayari. Pahihirapan ko lang 
siya, sila. 


Kinabukasan, inexplain ko lahat lahat kay Kris yung mga bagay na 
nangyari.. wala siyang ginawa magdamag kunghindi umiyak at mag 
mukmok. Hindi niya pinansin ng buong araw si Tofer, sabi niya 
sakin mas pipiliin niyang sumama sakin kesa makitang may iba ng 
asawa ang kuya niya. Natutuwa ako kasi ang laking improvement 
ng pakikisama sakin ni Kris. 


Nasa school ako ngayon, last day na kasi. Sa Biyernes graduation 
na, at dapat sa sabado.. yung kasal namin.. 


"Nathan..bakit ganun.. nagawa niya pa akong lokohin.. grabe. Ang 
sakit eh., gusto ko sana siyang patawarin pero hindi pa kaya ng 
puso ko.. hindi ko kaya siyang Makita kahit isang minuto man lang.. 
alam mo yung pakiramdam na pinagtaksilan ka?" 



II 


II 


"Ganun yung feeling.." 


Tahimik lang si Nathan, pinapakinggan niya hinanakit ko.. 
pinapakinggan niya pag iyak ko. 


"Gusto ko na pumunta ng London., gusto ko na lumayo dito.. ayoko 
na siya Makita pa.." 


Tahimik lang kami ni nathan.. 


"Bianx.. I like you., unang beses pa lang kita makita nagustuhan na 
kita.. umalis ako ng pilipinas dahil nalaman kong hindi tayo 
pupwede.." 


Napatingin lang ako sa kanya, may luha sa mga mata.. 


"Bianx hindi kita pipilitin namagustuhan mo rin ako.. but., can you 
at least give me a chance to prove my worth? i'm not forcing you.. 



hindi ko rin gusto palitan si Dylan sa puso mo, gusto ko lang i-heal 
yung pain na nafifeel mo ngayon.." 


"Bianx.. can you., come with me., to.. Korea? I promise I'll make 
you happy.." 


Nashock ako sa mga sinabi niya.. napasmile ako ng narinig kong 
papasayahin niya ko.. 


"Bianca.. I'm serious., come with me., oh wait. I should not force 
you nga pala.." 


"Nathan., but your father might not like the plan., baka magulat 
siya may kasama ka na lang sa korea.." 


"No., actually matutuwa pa yun, he wants me to get married na 
nga eh., and if ever.. I want my bride to be like you., and if 
possible.. I want her to be you.." 



"Nathan., alam mo bang ikaw na lang nag papasaya sakin.. and Yes, 


I will go with you to Korea.." 


Napangiti sakin si at hinugniya ko. I hugged him back. 
98 


Nag meet na kami nila Carla at Mae sa mall, kasama namin si 
Nathan, we told them about samin ni Dylan at yung plan namin ni 
Nathan na pag punta sa Korea., sabi ko sa kanila wag nilang 
sasabihin kahit kanino, medyo disappointed sila sa naging decision 
ko pero ganun lang talaga buhay. Minsan nakakabigla magiging 
decision mo. 


Pag uwi ko sa bahay, kinuha ko na yung mga bag at nag paalam na 
sakanila.. eto na rin yung last day na makikita ko sila sa bahay na 
to., last day na makakadinner ko sila. Last day na pamilya kami. 


Graduation Day. 


Si Papa Mar medyo malungkot pa rin sa mga pangyayari.. sino bang 
hindi? Kung siya nalulungkot, ako durog na durog na yung puso.. 
masyado akong nag mahal ng taong alam kong sa bandang huli pa 



ko makakayanang mahalin.. pero nagawang pagtaksilan ako habang 
nasa kalagitnaan ako ng pakikipag laban sa pagmamahal ko sa 
kanya. 


Hindi ko ineexpect na pupunta sila Mommy sa graduation day ko, 
siya si Daddy, at si Kris., si Dylan lang ang wala.. 


"Anak.. gagraduate ka na.. grabe.. hindi nab a talaga mag babago 
desisyon mo? Bianx.. si Dylan kasi umuwi na sa QC.. dinala na niya 
lahat ng gamit niya dun eh., baka naman pupwede niyo pang 
pagusapan yun.. iurong na lang natin ung date ng kasal.. pagusapan 
natin lahat.." 


"Mommy., kung kami talaga.. magiging kami pa rin.. kahit anong 
mangyari.. pero wala eh., siguro hindi muna ngayon.. hindi ko pa po 
kasi kaya.." 


Hinug na lang ako ni Mommy. Bumitaw na lang siya kasi kelangan 
na kaming pumunta sa kanya kanya naming upuan.. siguro eto na 
rin ung pinakaiintay kong moment., kesa.. sa kasal namin... 



Dylan's POV 


2 days ago, nagaya yung kabarkada ko na mag inuman, may party 
daw kasi. Ako naman pumunta na lang. hindi na ko nag sabi kay 
Bianca, alam kong hindi niya ko papayagan kasi yung makakasama 
ko ayaw niya. Si Steffi andun din., si Nina kasama din. 


Medyo nagkalasingan kaya masyadong Malabo yung mga 
pangyayari, basta pag gising ko na lang, katabi ko na si Bianca., 
nagalit na siya sakin.. I tried to explain everything pero mukang 
nakapag decide na siya na mag hiwalay kami.. hindi ko alam yung 
gagawin ko.. sasabihin ko pagtapos niyang makipag hiwalay.. wala 
na.. everything's a mess. 


Maghihiwalay kami.. ng hindi niya pa nalalaman kung gano ko siya 
kamahal.. hindi ko alam.. masyadong magulo.. 


Kinabukasan, hindi ako iniimik ni Kris, kahit anong kausap ko sa 
kanya, dinadaan daanan niya lang ako ng parang hindi niya ko 
kilala. Na parang hindi ako nag eexist. Siguro alam na niya yun, sa 
sobrang close nila ni Bianca, naapektuhan rin siya ng sobra sobra.. 



Buong araw nakakulong lang ako sa kwarto.. iniisip kung anong 
mangyayari bukas.. kung magiging ok na ba ang lahat.. kung tuloy 
pa rin yung kasal sa sabado.. 


Hindi ko mapagtanggol sarili ko.. kasi alam kong matatalo lang ako 
kasi mali naan talaga ako eh., ako yung may kasalanan. Ako yung 
nanloko.. sana inisip ko na lang si Bianca nung mga panahon nay 
un.. kung pupwede ko lang mabalik yung time na yun, siguro tuloy 
na tuloy na yung kasal namin. Siguro masaya kami kasi bukas 
graduation na ni Bianca., kasi sa sabado.. we're officially married. 


Dinaan ko na lang sa sulat lahat ng nararamdaman k okay Bianca., 
ibibigay ko na lang sa sabado.. gusto ko bago mag sabado maging 
maayos na kami. 


Pero pag labas ko ng kwarto ng mga gabi, nakita ko na lang si Kris 
umiiyak.. last day na pala ni Bianca sa bahay na to., sa galit ko. nag 
empake na ko. sa QC na lang siguro ako titira.. susubukan kong 
iheal yung sakit.. susubukan kong maging ok ako.. para pag hinarap 
ko na si Bianca., mapatawad na niya ko at sana.. magkabalikan na 
kami.. 


Graduation Day 



Graduation day na ni Bianca, hindi ako sumama kela mommy, pag 
alis nila umalis na rin ako papuntang QC, alam kong masasaktan si 
Bianca dahil wala ako.. pero mas masasaktan lang ako pag makikita 
ko siya..at wala ako sa tabi niya. 


Pag dating ko dito sa bahay, si Ryan kagad sumalubong sakin 


"Pare, alam ko na.. ano ba kasi nangyari? Pano nakarating kay 
Bianca? Ano na piano mo?" 


"Nalasing eh., ayan.. nasabi ko tuloy.. wala na eh., hindi ko na rin 
alam magiging piano ko.. siguro hihintayin ko na lang siya.. 
hihintayin ko na lang siyang maging ok muna.. gusto ko kasi mag 
start ulit kami.. pero mukang ayaw niya.. Ryan., ano gagawin ko? 
mahal na mahal ko siya.. mahal na mahal.." 


"Dylan, nasabi mo na ba sa kanya yang mga yan?" 


Napaisip ako.. oo nga hindi ko pa nasasabing mahal ko siya.. siguro, 
pag nabasa niya na yung sulat ko sa kanya.. dun., malalaman na 



niya kung gano ko siya kamahaL na hinding hindi ko na siya 
lolokohin.. na hindi na siya iiyak pa.. 

98 


I love her., and I want her back.. 


Tinext ko si Bianca, 


Ng congrats., to my surprise nag reply siya.. 


Sender: ..EverAfter 


I'm mad at myself, not you. I'm mad for always being nice, always 
apologizing for things I didn't do, for getting attached, for making 
you my life, depending on you, wasting my time on you, thinking 
about you, following you, changing for you, forgiving you, wishing 
for you, dreaming of you, and most of all...for not hating you which 
I know I should..but I can't. I love you Dylan., but everything has to 
end.. I'm sorry.. 



Naiyak na lang ako sa text niya na yun.. si Ryan tinatapik na lang 
likod ko. wala na akong paki kung makita niya akong umiyak, he 
doesn't know how it feels., to break up with someone you love., 
someone who's supposed to be your real wife the next day.. I just 
love her too d*mn much. 


Bianca's POV 


After ng pag mamarch ko, kumain kaming lahat sa Vivere.. kung san 
yung place na nagpropose sakin si Dylan., kung san umoo ako.. 
kung san kinuha niya yung kamay ko sa dad ko.. 


Habang kumakain kami.. I broke the ice. 


"Bukas na flight ko papuntang London.. Sorry ngayon ko lang 
sinabi.." 


Lahat sila nagulat sa sinabi ko. nag si babaan sila ng spoon and 
forks. 



Ako naman tinuloy ko lang pagkain ko. parang wala lang.. wala 
akong sinabing ikagugulat niyong lahat.. 


"Bianca., hindi na ba talaga mag babago yung isip mo? Alam na ba 
ni Dylan yan?" 


Umiling lang ako.. 


"Ate., kung aalis ka.. sama mo na ko.. hindi ko kaya na wala ka dito 
eh.." 


Nagsimula na kong maluha.. 


"Kris hindi pupwede.. kelangan ka rin nila mommy., ni kuya Dylan 
mo., babalik pa naman ako eh., bibisitahin kita.. bibigyan kita ng 
pasalubong.. diba?" 


"Anak.. baka naman pwedeng ipa reschedule na lang natin yung 
flight mo., ako na lang bahala sa ticket., sasamahan ka pa naming 
kung gusto mo., wag lang bukas.. kakausapin ko yung Tito Lloyd 
niyo para sa schedule., wag lang bukas.." 



"Daddy, wag na po.. ok lang naman po eh. tara kumain na tayo.." 


Tuloy tuloy lang yung luha.. pero kelangan hindi ko pansinin yung 
mga yun. Kelangan ipakita ko na masaya ako sa naging desisyon ko, 
na dapat maging masaya rin sila para saakin. 


"Pag pasensyahan niyo na lang mga nagiging desisyon ni Bianca., 
kahit ako.. ngayon ko lang rin nalaman na bukas na siya aalis.. 
kelangan lang siguro niyang magi sip dahil masyado pa siyang 
nabigla.. paki sabi na lang rin kay Dylan na pasensya.." 


Si papa, iniisip niya pa rin si Dylan, masyado na kasi niyang tinuring 
anak si Tof.. Dylan., kelangan masanay na kong Dylan ang itawag sa 
kanya, hindi na Tofer.. 


Mae's POV 


Sinabi na samin ni Bianca yung mga nangyari sa kanila ni Dylan, 
nakakagulat, sabi ko na nga ba mangyayari yun eh, alam kong may 
nangyayaring kakaiba kay Dylan at Nina nung mga panahon nay 



un.. pero ewan ko ba, masyado niyapinag buntungan ng pansin 
yung past.. 


"Mae, ok ka lang ba?" 


Nako, napag hahalataan na ni Ryan na malalim yung iniisip ko.. 
sasabihin ko ba sa kanya? Siguro dapat sabihin ko.. kasi parang 
magkapatid na silang daawa.. 


"Ry.. I have something to tell you.." 


"Uhh.. okay., about what, hun?" 


"About Bianca.. She's leaving for Korea on Saturday.. Hun, can you 
not tell Dylan about this?" 


"WHAT?! KOREA??? Nababaliw na ba si Bianca?! Ok ok.. I reacted 
too much. I won't tell him., promise hun." 


"Tinanggap niya alok ni Nathan eh., pero sa tingin ko ok lang 
naman.. kasi mabait si Nathan, I know he wont do anything to hurt 



bianca's feelings., yun nga lang.. I still go for Dylan, kasi they were 
about to get married., and first love ni Bianca si Dylan.." 


"Yeah., first love din ni Dylan si Bianca.. I don't know hun.. 
everything's complicated na.." 


"Hun, can you promise me that you'll never cheat on me..? I've had 
enough na sa panloloko eh.." 


"I promise hun.. I wont cheat on you.. I love you." 


"I love you too., ano ka ba! Chumicheesy tayo! Ano ba dapat nating 
gawin???" 


"Ang dapat nating gawin? Hmm.. matulog nga ngayon sa bahay, 
para bukas alam na natin gagawin natin.." 


Nagulat ako. Kasi hindi niya pa ko niyaya ng kaming dalawa lang 
yung nasa bahay, laging kasama si Carla at Vander at Dylan pag 
ganun, pero ngayon ako lang. 



"Hun!!!! Hindi ako manyak! Don't worry, magkahiwalay tayo ng 
room, okay? Gagawa lang tayo ng piano.." 


"Oooohh... pano mo nabasa isip ko? haha! Okay! Sasabihan ko na si 
Carla." 

/ 98 


And that night, plinano na namin yung mga dapat planuhin.. 


Plan A, sasabihin namin kay Dylan na umuwi siya sa bahay nila dahil 
hinahanap siya ng Mom niya kay Ryan 


Plan B, if hindi nag work ang plan A yayayain namin mag punta ng 
ATC si Dylan 


And if hindi pa rin nag work ang plan B.. goodluck na lang.. wala na 
kaming plan C. 


Oh meron pala, sasabihin namin kay Dylan na aalis na si Bianca, na 
tomorrow na yung Flight niya papuntang London, hindi namin 



sasabihin na papuntang Korea., sana mag work nama nung mga 
piano naming, .pero alam kong ang stupid., argh. 


Noone's POV 


Kinabukasan, yung most awaited day ni Bianca., makakaalis na 
siya.. iiwan na niya ang papa niya, yung mga Dy, ang pilipinas, at si 
Dylan. 


"Papa! Nandyan na si Nathan., wag ka na malungkot ok? 
Tatawagan kita once na makarating ako dun., papa.. Cm sorry., 
alam mo naman na kaya ko to gagawin kasi gusto ko na makalimot 
diba? Pa, masyado akong nasaktan eh., siya lang kauna unahang 
lalaking minahal ko.. hindi ko nga alam kung makakalimutan ko pa 
siya eh, siguro siya na rin yung huling lalaking mamahalin ko.. 
syempre pa mas mahal kita kesa kay Dylan!" 


"Anak mag papalkbait ka sa London ha., wala ako dun., wag kang 
eengot engot dun., wala ako para bantayan ka kaya dapat alam mo 
na lahat ng dapat mong gawin. " tumungo lang si Bianca sa mga 
sinabi ng Papa niya.. 



Lumabas na sila ng bahay para ilagay yung mga maleta ni Bianca sa 
korte nila Nathan. 


"Iho, alagaan mo tong anak ko ha, siya na lang natitira sakin kaya 
dapat bantayan mo, wag mo rin hayaang mag loko to ha.." 


"Opo Tito, I'll take good care of her.." 


Hinug na ni Bianca yung papa niya at nag paalam. Dumeretso na 
sila sa airport. 


1:30 pm na, isa't kalahating oras na silang nag hihintay sa airport 
para sa flight nila. 


Sila Ryan at Mae naman hindi mapakali, 


"Hun ano na? 1:36 na oh! 4 lipad nila Bianca diba??? Tara na! 
simulan na natin piano natin! Punta na tayo sa bahay ni Dylan!" 


"Ha? Tara., sige! Kinakabahan ako eh! bilis!" 



Tumakbo sila Ryan at Mae sa bahay ni Dylan. 


"DYLAN! BUKSAN MO YUNG PINTO!" 


Lumabas kagad si Dylan para salubungin sila. 


"Oh bakit andito kayo? Teka tumatawag si Mommy!" sinagot niya 
yung cellphone niya, 


"Ah aalis kayo? Oh sige, ok ok., bye." 


Nagtinginan bigla si Ryan at Mae. 


"Pasok nga muna tayo, ang init dito eh! pati may ginagawa lang ak 
osaglit, tara dun na tayo sa loob." 


Pumasok silang tatlo sa loob. 



Nanood lang ng tv si Ryan at Mae, hindi nila namalayan na 
tumatakbo na yung oras nila. 


"Hun!!! 2:00 na!! sabihin na natin.. ano ka ba!" 


Napa hampas na lang sa noo si Ryan at tumayo. Pinuntahan niya si 
Dylan sa kwarto niya 


"Dylan, alis tayo! Punta tayong ATC! Feel ko manood ng movie 
ngayon eh., tara libre ka namin ni Mae.." 


"Wag na.. kayo na lang.. date niyo yun eh., eepal pa ba ko." 


"Ano ka ba! Niyayaya ka nga namin eh! kelan ka ba naging epal 
samin? Ikaw Dylan ka sasapakin kita eh!" hirit ni Mae na nasa may 
pinto. 


"Magkaibigan nga talaga kayo ni Bianca, pareho kayong mahilig 


manapak ng tao.." 



"Malamang! Magkaibigan kami eh., teka, ano ba yang ginagawa 
mo?" lumapit si Mae para tingnan kung ano yung sinusulat ni 
Dylan.. 


Binasa ni Mae yung sinusulat ni Dylan.. 


"Enough to share all my thoughts, sentiments, dreams, goals, 
hopes, fears, worries., and my entire life with you... Dylan., ano 
yan?" 


Napahinto sa pag susulat si Dylan 


"Ngayon kasi diba dapat wedding namin.. gumagawa ako ng Vow., 
para kay Bianca., para sa next attempt namin..ready na ko sa 
sasabihin ko.." 


Napatingin si Mae kay Ryan tapos nag slight na nod siya.. 


"Dylan., may sasabihin kami sayo.." 



"Hm? Ano yun?" habang tinatapos na niya yung last sentence ng 
sinusulat niya 

'Forever and Ever Babe' 

"SI Bianca.." napatigil kagad si Dylan sa pagsusulat.. ngayon alis 
niya.. papuntang.. London.." 

NOW PLAYING - Without you 
Without You 

Verse 1) 

Without your fragrance I can't rest 

Without your breathing I can't sleep 

Without your pretty eyes I can't see in front of myself 

Without a word you went far away from me 

If you reach out your hand I'll do it all over again 
If you say a single word I will cry all over again 
If you kiss me I can wake up again 



But if you leave I won't be able to see you again 


I hate to think of you with another man 
I am waiting, believing that you will come back to me 


* CHORUS 

You are still the only one for me (the only one) 
98 

I would die without you (without you) 

I won't let you go 

Tell me why, why baby 

I won't need to give up much (give up much) 

If you are just beside me 
I just won't let you leave me 
Tell me why, 

Why I just can't live Without You 

Verse 2) 

You and I will were together tonight 



In all those letters which you wrote to me 
Your smiling face in the photos 
I look so forlorn without you 


Those sad love songs which you enjoyed me singing 
Those stars high in the sky which we gazed at together 
Won't you come back to this heart of mine? 

If it is really over I should forget about you 
But I will still be waiting for you here 


* CHORUS 

You are still the only one for me (the only one) 
I would die without you (without you) 

I won't let you go 

Tell me why, why baby 

I won't need to give up much (give up much) 

If you are just beside me 
I just won't let you leave me 
Tell me why, 



Why I just can't live Without You 


Rap) 

In my heart I hear your breath for a bit 
It fills the empty spot which you left 
Why did you leave so suddenly? 

Sometimes that fills my thoughts 
I don't hate you, rather I love you 
My future is tied up in yours 
I'm sure you'll come back 

I know I'm a fool for feeling this way, but that's the way my heart 
I'm sincere about the way that I feel 
White clouds will cover the sky 

If I can just convey to you that I will always be waiting for you 

This waiting is so tough 

But no matter how tired I may be 

My love for you will never end 

Forever, until the next world... 



* CHORUS 


You are still the only one for me (the only one) 

I would die without you (without you) 

I won't let you go 

Tell me why, why baby 

I won't need to give up much (give up much) 

If you are just beside me 
I just won't let you leave me 
Tell me why, 

Why I just can't live Without You 

Napalingon kagad si Dylan kay Mae "Bakit ngayon niyo lang sinabi? 
Anong oras lipad niya??" 

"4 pm., kanina pa yun nasa airport., hindi kasi namin alam kung 
pano namin sasabihin sayo un eh.." 

Tumayo kagad si Dylan, kinuha yung susi ng kotse at binuksan ung 
gate. 



"Tara! Samahan niyo ako.. puntahan natin siya!" 


Nilabas ni Dylan yung kotse niya, ni lock na nila Ryan yung mga 
pinto at gate at umalis na sila. 


Habang nasa airport sila Bianca.. 


"Bianx, you sure you wanna do this? I mean., you can still back out 
if you want to.." 


"Hinde.. I wanna go to Korea with you., baka sakaling makita ko 
tunay na happiness ko dun., kasama ka." Sinandal ni Bianca yung 
ulo niya sa shoulder ni Nathan, at naluha.. 


"Alam na ba ni Dylan?" 


Umiling lang si Bianca.. 


"Mas better siguro kung hindi na lang niya malaman.. kung 
malalaman niya.. siguro nakaalis na tayo nun., magalit siya kung 



magalit.. mas magiging ok pa nga yun eh., para makalimutan na 
niya ko.. makapag Simula siya.." 


"HI do everything to make you happy Bianx.. I can't replace him in 
your heart but I'll still love you., even if you dont feel the same 
way.." 


"Thank you Sang Min.." 


Sa kotse ni Dylan 


Habang nag dadrive si Dylan, naiisip niya si Bianca.. 


FLASH BACK 


(chapter 2) 


"GUSTO KITA MATAGAL NA. ETO SULAT PARA SAYO.." 



Nakatingin lang ako sa kanya tapos dinaanan. Hindi ko kinuha yung 
sulat. 


(chapter 5) 


Jason: "Oh game na. Ikaw ba Lance Kristofer Dy tinatanggap itong si 
Bianca Marie Velo na maging asawa mo at makasama mo habang 
buhay? Sa hirap at ginhawa? kahit maging pangit siya at mag 
mukha ng ubod ng tanda at mangamoy lupa na siyajpinapangako 
mo ba na hindi mo siya iiwanan??" sabay tawa ni Jason. 


"Ang haba naman ng tanong mo!!" 


Jason: "Sumagot ka na lang." napatingin ako kay Bianca, sabay 
sabing.. 


"Uhm..o sige.. titingnan ko.." 


Jason: "Ikaw ba Bianca Marie Velo, tinatanggap mo ba itong si 
Lance Kristofer Dy na maging kabiyak mo habang buhay? Sa hirap 
at ginhawa?" 



"Hmm.. depende kung magiging mabait siya..sige." sabay tingin 
niya sakin. 


BIANCA SINGING HIGH - THE SPEAK FT BARBIE 


Second time kong narinig boses niya.. yung boses niya na sobrang 
gusto ko palagi kong naririnig. 


(chapter 9) 


"Gusto mo na ba siya..?" nabigla ako sa tanong niya. Bakit ba niya 
tinatanong tong mga to? para saan ba? 


"Sino? Si Bianca?" ngumiti ako at sinabing.. 


"Asawa ko yun, pero kaibigan lang turingan namin..". 


Eto yung isa pang moment na nireregret ko.. yung sinabi kong 
asawa ko siya.. pero kaibigan lang turingan namin.. 



(chapter 11) 


Yung pinag intay ko siya sa school., yung nasabihan ko siyang 
lumalandi lang siya, dahil naabutan ko siyang nakela Ryan. Yung 
unang beses na nakipag hiwalay siya. 

98 


(chapter 12) 


Naghanda si Bianca dahil birthday ko, pero hindi ako nakarating.. 
pag uwi ko nakita ko lahat ng ginawa niyang preparations., nakita 
ko siya, nakahiga sa sofa, may hawak na wine..lasing. 


Pangalawang beses na nakipag hiwalay siya sakin.. 


"Sabihin mo nga sakin, bakit kelangan magsama pa tayo..?" 


"Kasi pag nawala ka.. baka hindi ko kayanin.. baka malungkot ako.. 
kasi wala ka na.. ang boring na ng buhay ko.. wala na akong aasarin. 
Wala ng manok na magiingay sa bahay na to.." nagsalubong yung 



kilay niya at tinitigan ako ng masama, sabay tugtog ng we belong ni 
toni gonzaga. 


"Pagisipan mo muna lahat.. please? Wag ka pabigla bigla.. hindi ko 
naman sinasadya na gabi ako makauwi eh. Sorry." 


"Si Nina ba yung kasama mo kanina kaya nakalimutan mo yung 
dinner? Naghanda ako, nagpaturo akong magluto ng menudo, 
magbake ng favorite cake mo.. Per-" 


"Oo.. siya nga kasama ko, pero nagkita lang kami sa mall. 
Nagkayayaan lang manood ng sine kaya tinext kita.. sorry na naman 
oh.." 


"0 sige.." nilagay niya yung ulo niya sa balikat ko at ipinikit ang mga 
mata niya, habang ako? Hawak ko pa rin yung mga kamay niya.. 


*END OF FLASHBACK* 


"Dylan ok ka lang ba? Ako na lang mag dadrive.." itinabi ni Dylan 
yung sasakyan at bumaba. 



"Dylan., alam namin nararamdaman mo., pero wag ka mag alala.. 
mahahabol natin siya.. mahal na mahal ka ni Bianca., impusibleng 
iwanan ka niya ng ganun ganun lang.." 

FLASH BACK 

(chapter 46) 

"ToferM" hinawakan ni Bianca yung kamay ko 

"Anong kelangan mo?" sagot ko habang hindi siya tinitingnan.. 

"May sasabihin ako...." 

"Ano?! Bilisan mo ihahatid ko pa mga kaibigan ko." 

"I love you.." 


Hindi ko pinansin yung mga sinabi niya.. I love you.. 



(chapter 49) 


Habang sumasayaw kami.. a little bit yung song na tinutugtog.. 


"Parang kelan lang..high school tayo.. hindi tayo ganun 
magkasundo.. tapos ngayon.. totoo na.. parang ang bilis.. 
nakakatuwa.. ang sarap ng feeling., alam mo yun?" 


"Oo nga eh., alam mo bang kanta ko sayo yan nung highschool 
tayo? Everytime na dumadaan ka sa tapat ko grabe! Parang laging 
nag peplay yang song na yan! Pero may Nina ka nun eh., naalaala 
ko pa yung time na hindi mo tinanggap ung letter ko sayo.. grabe ka 
nun! Alam mo bang nilakasan ko yung loob ko nun? Pero ok lang.. I 
get to tell you everything na naman since we're getting married for 
real.." 


"Sorry Bianx kung hindi kita napapansin nung mga oras na yun.. 
masyado ko dineny sa sarili ko na ikaw na talaga laman ng puso ko 
eh., araw araw kitang namimiss.. naiisip.. pero ayokong mag fall 
sayo.. kasi.. haay." 



"Ok lang naman yun sakin Tof eh..ang mahalaga is magkasama na 
tayo.. I love you Tofer.. and I would love to spend forever with 
you.." 


My room 


"I love you Tofer.." 


"Forever and Ever Babe.." 


END OF FLASHBACK 


Biglang naiyak si Dylan, naisip niya na ilang beses na nakapag I love 
you sa kanya si Bianca, pero samantalang siya hindi niya pa 
nasasabi. 


"RYAN! BILISAN MO.. PLEASE.. BILISAN MO.. ke..kelangan natin siya 
mahabol.. kelangan ko masabi sa kanya.. lahat.. lahat lahat... lahat 
ng mga dapat kong sabihin matagal na panahon na.. please., bilisan 
mo.." 



"Hun bilisan mo na.." 


Hinawakan ni Mae yung kamay ni Dylan, pati siya naiiyak na dahil 
naawa siya sa sitwasyon ni Dylan. 


3:55 na, at nag papark pa lang sila Dylan 


"Ryan! Ikaw na bahala dito! Pupuntahan ko na si Bianca! Mahaba 
habang hanapan pa to pare! Una na ko!" 


Tumakbo na si Dylan sa may entrance ng Airport 


"Sir, I'm here to see Mr Lloyd Dy, can you contact him and tell him 
that his nephew is waiting here outside?" 


Niradyo na nung guard para ipatawag yung uncle ni Dylan, 


"Sige Sir, puntahan niyo na lang sa loob." Sakto dumating sila Mae 
at Ryan. 



Pinapasok na sila Dylan sa loob ng Airport. 


Hinanap nila si Bianca, tumingin sila sa kaliwa't kanan pero wala pa 
rin, pinasok na rin nila yung CR pero wala pa rin. 


"T*nginang buhay naman to! Asan na ba siya?!?!! I'm losing hope.." 


"Easy lang bro. mahahanap din natin siya.." 


4:00 na, pero hindi nila nakita kahit anino ni Bianca sa airport. 


"Miss, san po ba yung flight papuntang London?" 


"Sir, mag tetake off na po yung plane in a while., sorry hindi niyo na 
sila maaabutan.." 


"Miss please! Paki hinto naman oh., nasa loob ng eroplanong yun 
ung asawa ko! kelangan mapigilan ko siya.. kelangan makausap ko 
siya.. hinde.. hinde siya pwedeng umalis.. hinde.." 


98 




Nag Simula ng umiyak si Dylan.. 


"Sir I'm very sorry.. I can't do that.." 


"Please naman.. may dapat akong sabihin sa kanya eh., ang tagal 
tagal ko ng hinintay tong panahon na to., please.. I'm begging you 
miss.." 


"Sir hindi na talaga.." 


"Dylan tama na.. tara na.." 


"HINDE! AYOKOM! HINDI KO PA NASASABI KAY BIANCA NA MAHAL 
KO SIYA! NA MAHAL NA MAHAL KO SIYA.. WAG NIYO AKONG 
PIGILAN!" 


Tumakbo si Dylan kung saan naka lugar yung mga eroplano.. 



"Bianca!! Nasan ka ba??? BIANCA!" Nakita niya lumipad na yung 
eroplano papuntang London.. 


"BIANCA I LOVE YOU! I love you so much., come back., please come 
back.." 


Napaluhod si Dylan sa sahig at umiyak.. pinuntahan siya ni Ryan at 
Mae., ang hindi niya alam yung eroplano na sinasakyan ni Bianca 
hindi pa nakakalipad.. yun yung eroplano na nasa tapat niya.. pero 
sino nga naman bang nakakaalam kung ano ang susunod na 
mangyayari sa buhay nila? Wala naman diba? Kung sila talaga para 
sa isa't isa magkakabalikan at magkakabalikan din sila.. pero sa 
ngayon, masama ang naging takbo sa kanila ng destiny., but who 
knows, destiny might give them another chance., and yung chance 
na yun.. yung magpapasaya sa kanila forever.. 


Dylan's Vow.. 


Bianca, 


i love you this much.. 



enough to do anything for you., give my life, my love, my heart, my 
mind and my soul to you.. 


enough to willingly give all my time, efforts, thoughts, talents, trust 
and prayers to you.. 


enough to want to be with you, protect you, care for you, guide 
you, hold you, comfort you, listen to you, and cry with you.. 


enough to be silly around you, never have to hide anything from 
you, and be myself with you.. 


enough to share all my thoughts, sentiments, dreams, goals, hopes, 
fears, worries., and my entire life with you.. 


enough to want the best for you, to wish for your success, to yearn 
for your happiness, and to hope for the fulfillment of all your 
endeavors.. 


enough to keep my promises to you., and pledge my loyalty and 
faithfulness to you.. 



enough to cherish your friendship, adore your personality, respect 
your values and beliefs, value your thoughts and opinions., and 
accept you and see you for who you really are.. 


enough to fight for you, compromise for you, and sacrifice for you.. 


enough to miss you when we are apart, no matter what length of 
time and regardless of the distance.. 


enough to believe in our relationship, to stand by it through the 
worst of times, to have faith in our strength as a couple, and to 
never give up on us.. 


enough to spend the rest of my life with you, be there for you 
when you need or want me., and never want to leave or live 
without you.. 


i love you that much.. 


Forever and Ever Babe.. 



THE END 



